v Mainland 


Ang Simula at 
Ang Katapusan 


ni: 

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Ash-Sheha 

tli. t <’t |1 r f-nlP ^jj J jnZ. jl[ ^-nlP 


Isinalin sa Pilipino (Tagalog) nina: 

Abu Wahi, Amir Mohammed Ornido, MBA, 
Shoaib Salonga at Jamal Joves 





V 


islamLand 


WWW.ISLAMLAND.COM 







Ang Simula at ang Katapusan 

islamLanflNc 

Ang Mga Nilalaman 



Mga Katawagang Ginamit dito sa Aklat 


4 

Paunang Pananalita 


6 

Ang Paniniwala sa Allah (Si) 


16 

Sino ang Allah (Si)? 


16 

Mga Katibayan sa Pananatili ng Allah (Si) 


25 

Ang Unang Pagkakalikha ng Mundo 


43 

Ang Paglikha ng Kalangitan at Kalupaan 


44 

Ang Paglikha sa mga Anghel 


49 

Ang Paglikha sa mga Jinn 


53 

Ang Paglikha kay Adan (SB) 


55 

Papaano Nalikha si Adan (sa)? 


58 

Ang mga Katangian ni Adan (s®) 


61 

Bakit ang mga Anak ni Adan ay Magkakaiba? 

62 

Ang Paglikha kay Eba (Haw'waa') 


63 

Ang Tahanan nina Adan (SB) at Eba 


64 

Ang Panimula ng Pagiging Sugo 


66 

Ano ang mga Tao? 


70 

Ang mga Ibat-ibang Yugto sa Paglikha sa Tao 

73 

Paano ang Paglikha sa mga Tao? 


74 

Mga Pinagdaanang Yugto ng mga Tao 


76 

Ano ang Kaluluwa? 


81 

Ang Tunay na Buhay dito sa Mundo 


85 

Ano ang Layunin sa Paglikha ng mga Tao at Jinn 

90 

Ang Katapusan 


95 

Ano ang Mangyayari Pagkatapos Mamatay? 

98 


3 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


Ano ang Mangyayari Pagkatapos Tayong 105 

Buhaying muli ng Allah (ft)? 

Mga Katibayan sa Qur’an sa Muling Pagkabuhay 112 
Paano lliligtas ng Tao ang Kanyang Sarili? 115 

Ano ang Islam? 115 

Mga Pangunahing Haligi ng Islam 117 

Mga Haligi ng Islam 119 

Ang Takdang Kawanggawa 120 

Ang Pag-aayuno sa Ramadhan 122 

Ang Paglalakbay sa Makkah (Hajj) 124 

Mga Haligi ng Pananampalataya 127 

Ang Paniniwala sa Allah (St) 127 

Ang Paniniwala sa mga Anghel 129 

Ang Paniniwala sa mga Aklat ng Allah (it) 130 

Ang Paniniwala sa mga Sugo 133 

Ang Paniniwala sa Huling Araw 135 

Ang Paniniwala sa Qada at Qadar 139 

Sino ang Sugo ng Islam? 144 

Ano ang Sinasabi Tungkol kay Muhammad (it)? 146 

Ano ang Qur’an? 147 

Ano ang Sinasabi nila Tungkol sa Qur'an ? 150 

Ang Islam at ang Karunungan 151 

Ang Islam at ang Yaman 153 

Huling Pananalita 155 


4 



Ang Simula at ang Katapusan 


islaml.andNc' 


Ang Mga Katagang Ginamit sa Aklat na Ito 

(Sinipi mula sa Aklat ni Sheikh Mahmoud Murad na: 

'Common Mistakes in Translation') 

1. Rabb: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng 
iba bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). 
Subali't, bukod sa katotohanang ang huli ay isang 
katagang ginamit sa Bibliya, ang katagang ito ay 
ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (s@) 
bilang kanilang Panginoon. Ang salitang Panginoon 
(Lord) ay isang kataga na ang karaniwang kahulugan 
nito ay nakahangga lamang sa isang "guro, pinuno, 
may-ari o tagapamahala", na sadyang kapos at kulang 
sa diwa o kahulugan kung ihahambing ito sa katagang 
Rabb sapagka't ang Rabb (na mula sa wikang arabik) ay 
mayroong malawak na kahulugan at kahalagahan. Ang 
ilang mahahalagang kahulugan ng Rabb ay ang 
Tagapaglikha, ang Tagapaghubog (Tagapag-anyo), 
ang Tagapanustos, ang Tanging Isa na inaasahan ng 
lahat ng mga nilikha upang patuloy na mabuhay, atSiya 
ang Tanging Isa na nagbibigay ng Buhay at nagdudulot 
ng Kamatayan. Sa aklat na ito, gagamitin natin ang 
katagang Rabb na may panaklong na (Panginoon) 
upang maging madali sa mga mambabasa. 

2. Deen: Ang salitang Deen ay isinalin bilang Relihiyon, na 
sa wikang Arabik, ito ay karaniwang tumutukoy at 
nakaugnay sa isang Pamamaraan ng Buhay, maging ito 
man ay pangsarili o pangkalahatan. Ito ay isang 
malawak na kataga na may kahulugan na: 'mga 
gawang pagsamba, ang mga kasanayang pampulitika, 
masusing alituntuning nauukol sa kagandahang-asal, 
kabilang na rito ang kalinisan at tamang pag-uugali'. 


3. [M] Sal'IaNaaho a'laihi wa sal'lam, ay nangangahulugan 
na: 'Nawa'y purihin at itampok ng Allah (iH) ang kanyang 
pangalan (Propeta Muhammad,!) at pangalagaan at 


5 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


ilayo siya at maging ang kanyang pamilya laban sa 
anumang masamang bagay'. 

4 . (M) Subhaanaho wa Ta'aala ay nangangahulugan na: 
'Siya ay Ganap na malayo at malaya sa anumang 
kakulangan, kapintasan at kamalian'. 



Paunang Pananalita 



6 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah(fS) 
(lamang) na nagsabi: 


<0 Tao! Ano ang nagtulak sa iyo upang sumuway sa iyong 
Panginoon, ang Mapagkaloob ng biyaya? * Na lumikha sa 

iyo at humubog sa iyo ng ganap, at nagbigay sa iyo ng 
angkop na sukat; * Sa anumang anyo na Kanyang 

naibigan, ikaw ay Kanyang nilikha (hinubog).) [Qur'an 82:6-8] 


At nawa’y papurihan ng Allah (iSi) ang pagbanggit kay 
Propeta Muhammad (it), at pagkalooban siya ng kaligtasan 
mula sa anupamang bagay na nakakasirang-puri, na 
nagsabi; 


“Ang lahat ng tao ay nagmula kay Adan, at si Adan ay 
nagmula sa alabok.” [Abu Dawud. Tirmidhi] 


At nawa'y pagkalooban ng Allah (di) ang pamilya at mga 
kasamahan (ng Propetajt) ng kaligtasan mula sa 
anupamang bagay na nakakasirang-puri. 


Ang pinagmulan at ang paglikha sa sanlibutan ay ang paksa 
na inaala-ala ng tao mula noong unang panahon, lalo na 
ang mga hindi Muslim; na ang lahat ng bagay na ito ay 
nabigyan ng kalinawan at ipinaliwanag ng Islam. 
Samakatuwid, ang mga Muslim ay hindi nabigyan ng 
palaisipan o nalito (tungkol sa mga di-pangkaraniwang 
nakikita sa sanlibutan) at hindi sila nag-iimbento ng mga 
teoriya at ipotesis (o haka-haka) tungkol sa mga bagay na 
ito, na maaaring mabalewale pagsapit ng bagong teorya. 


Kami ay tunay na naniniwala na kung anuman ang naisulat 
sa Banal na Qur'an at sa pinatotohanang tradisyon (ni 


7 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV 


Propeta Muhammad, S§) tungkol sa mga paksang ito ay 
siyang katotohanan na dapat ang lahat ng teoriya ay 
alinsunod dito. Kung alinman ang hindi sumang-ayon dito ay 
tunay na maling pagpapatunay. 


Ang Allah (St) ang Tagapakliha ng mga nakikita at mga di- 
nakikitang mga daigdig, ay hindi nangangailangan ng mga 
nilikhang bagay; subali't ang Kanyang mga nilikha ay siyang 
nangangailangan (ng tulong mula) sa Kanya. Ang Allah(St) 
ay nagsabi: 


{O Sangkatauhan! Kayo ang nangangailangan (ng tulong) 
ng Allah; datapwa't ang Allah ay masagana at mayaman 

(hindi nangangailangan ng tulong ninuman), (Siya) ang 
karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. *Kung Kanyang 

naisin, kayo ay mawawasak Niya at makagagawa Siya ng 
ibang nilikha. *At ito ay hindi mahirap sa Allah.) [Qur'an 35:15- 
17 ] 

Ikaw lamang ang makikinabang sa iyong paniniwala at sa 
mga gawaing makatwiran. 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 


<Kung hindi kayo maniniwala (magkagayon iyan ay para 
sa inyong sariling kapahamakan), dahil ang Allah ay hindi 
nangangailangan sa inyo; at hindi Niya naiibigan para sa 
Kanyang mga alipin ang kawalan (nila) ng pasasalamat (sa 

pamamagitan ng pananampalataya), dahil dito Siya ay 
nalulugod sa inyo...) [Qur'an 39:7] 


8 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islam Land 


Ang Allah (St) ay nagsabi sa Hadeeth Qudsi ] : 


‘Ang Allah ay nagsabi: 'O Aking mga alipin! Ipinagkait Ko 
sa Aking Sarili ang dhulm (pang-aapi) at ginawa Ko ang 
pagbabawal sa inyo, kaya't huwag mang-api sa bawa't isa. 
O Aking mga alipin, kayong lahat ay naliligaw maliban sa 
mga ginabayan ko, kaya't humingi ng patnubay sa Akin at 
kayo ay aking patnubayan. O Aking mga alipin, kayong 
lahat ay nasa pagkagutom maliban sa mga pinakain Ko, 
kaya't humanap ng pagkain mula sa Akin at kayo ay Aking 
pakakainin. O Aking mga alipin, lahat kayo ay hubad 
maliban sa mga dinamitan Ko, kaya't humanap ng damit 
mula sa Akin at kayo ay Aking dadamitan. O Aking mga 
alipin, kayo ay nagkakasala sa araw at gabi, at kayo ay 
Aking pinatatawad, kaya't humingi ng pagpapatawad mula 
sa Akin at kayo ay Aking patatawarin. O Aking mga alipin, 
hindi ninyo Ako maabot na pinsalain upang saktan ako, at 
hindi ninyo Ako makuhang tulungan upang bigyang ng 
kapakinabangan. Kung ang una sa inyo at ang huli sa inyo, 
at kayong mga tao at mga Jinn 1 2 , kung lahat kayo ay banal 
katulad ng may pinakabanal na puso sa mga tao sa inyo, 
magkagayon ito ay hindi makakadagdag sa Aking 
Kaharian kahit na katiting. 


O Aking mga alipin, kung ang una sa inyo at ang huli sa 
inyo, at ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga Jinn sa 
inyo, ay masamang lahat katulad nang may pinaka- 
masamang puso sa inyo, magkagayon ito ay hindi 


1 Hadeeth Qudsi:; Ang hadeeth ay isang pagsasalaysay ng pananalita, mga gawain, at 
mga pahiwatig, pagsang-ayon, at mga katangian ng Propeta (#). Ang Hadeeth Qudsi 
ay isang hadeeth na isinasalaysay ng Propeta (M) na nagmula mismo sa Allah. 

2 Jinn: Ang nilikhang hindi nakikita na may kalayaan katulad ng mga tao, na nilikha siya 
mula sa apoy na walang usok. 


9 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


makakapagbawas sa Aking Kaharian kahit na katiting. O 
Aking mga alipin, kung ang una sa inyo at ang huli sa inyo, 
at ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga Jinn sa inyo, 
ay tatayo ng sabay-sabay sa isang lugar at humingi sa 
Akin, at kung ibibigay Ko ang kahilingan ng lahat, 
magkagayon ito ay hindi makakabawas sa Aking pag-aari 
maliban sa katulad ng nabawasan sa Dagat kapag inilubog 
ang karayom dito. O Aking mga alipin, ang inyo lamang 
mga mabubuting gawain ang Aking isasa-alang-alang at 
kayo ay Aking gagantimpalaan sa mga ito. Kaya't siya na 
nakakita ng mabuti, hayaan siyang purihin ang Allah, at 
siya na nakakita ng iba pa maliban dito, hayaan siyang 
sisihin ang kanyang sarili.” [A/lus//m] 


Ang Islam ay ang Deen (Relihiyon - pamamaraan ng buhay) 
na pinili ng Allah (Si), na ikinasiya at siyang iginawad bilang 
batas para sa Kanyang mga alipin. Ang mga tao ay tunay na 
minimithi ang batas na siyang magtatatag ng kanilang 
kapakanan pang pribado at pang publikong buhay, sa 
kanilang pang labas at pang loob na kapakanan. Bukod sa 
malaking kahalagahan na ibinigay ng Islam sa pang 
kalahatan at mga pangunahing prinsipiyo, hindi nito 
nakalimutan ang mga pumapangalawa at sumusunod na 
mga paksa. Ito rin ay lumikha ng katatagan at timbangan sa 
gitna ng pang materiyal at pang kaluluwang aspeto ng 
buhay. Ang Allah (ii) ay nagsabi: 


<...Sa araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong 
Relihiyon para sa inyo, Aking ginawang lubos ang 
pagpapala sa inyo at pinili para sa inyo ang Islam bilang 
inyong Relihiyon.) [Qur'an 5:3] 


Kung isasagawa ng tao ang Islam sa kanyang buhay, 
malalasap niya ang galak ng kaginhawaan, sariling kasiyahan 
at pang kaluluwang kaluwagan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 


10 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamland\ 


<At ikaw (O Muhammad, it) ay hindi namin isinugo, 
maliban lamang na tanging Habag para sa 'Aalameen 

(sangkatauhan, mga Jinn at lahat ng nilikha).) [Qur'an 
21:107] 


Sa Kabilang Buhay, ang Allah (St) ay matutuwa sa kanya, at 
siya ay papasukin sa Paraiso - Jannah (Tahanan sa 
Kalangitan) na doon siya ay mabubuhay ng walang 
hanggan. Ang Allah(S®) ay nagsabi: 


<Katotohanan! Sila na sumasampalataya (sa Islam) at 
nagsisigawa ng kabutihan at magkakaroon ng halamanan 
sa Al-Firdaws (ang pinakamataas na Paraiso) bilang 
kanilang aliwan.) [Qur'an 18:107] 


Pangangalagaan at babantayan ng Allah (it) ang Islam 
hanggang sa maitatag ang Huling Oras. Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 


<Katotohanan, Kami, (at) tanging Kami (lamang) ang 
nagpahayag ng Dhikhir (ang Qur'an at ang Sunnah) at 

katiyakan, ito ay Aming pangangalagaan (sa anumang 
katiwalian).) [Qur'an 15:9] 


Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga kalaban ng Islam sa 
pagsisira sa larawan, at sa maling pagparatang dito, 
pangangalagaan ito ng Allah (St) kagaya ng sinabi Niya(it): 


<Ang kasinungalingan (kabulaanan) ay hindi sasanib dito 
(Qur'an), maging sa harapan o likuran nito. Ito ay ipinadala 
ng Isang Tigib ng Karunungan, ng Isang Karapat-dapat sa 
lahat ng papuri (ang Allah).) [Qur'an 41:42] 


11 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


At sa katapusan, ang Batas ng Allah (St), ang Kanyang Deen, 
at ang Kanyang mga sundalo ay magtatagumpay. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 


<Katotohanan sila na sumusuway sa (mga pag-uutos ng) 
Allah at ng Kanyang Sugo (Muhammad, £ 8 ) ay maaaba, na 
katulad ng mga tao ng panahong sinauna na naaba. At 
ipinarating Namin ang maliliwanag na Ayat (mga tanda, 
katibayan, kapahayagan, aral atbp.). At ang mga hindi 
sumasampalataya ay magkakamit ng Kaaba-abang 
Kaparusahan.) [Qur'an 58:5] 


Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga kalaban upang matigil 
ang paglaganap ng Islam, hindi sila magtatagumpay. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 


<Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay 
gumugugol ng kanilang kayamanan upang hadlangan 
(ang mga tao) sa Landas (Relihiyon) ng Allah, kaya'tsila ay 
magpapatuloy sa paggugol nito; datapwat sa hulihan, ito 
ang magdudulot ng dalamhati sa kanila. At hindi 
maglalaon, sila ay mapapangibabawan. At ang mga hindi 
sumasampalataya ay titipunin sa Impiyerno.) [Qur’an 8:36] 


Ang Shari'ah (Batas) ng Allah (Si) ay mangingibabaw. Ang 
Kanyang pag-uutos ay magpakailanman at ang Kanyang 
Deen ay mananatili. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 


<Ang kanilang layunin ay apulahin ang Liwanag ng Allah 
(ang pananampalatayang Islam) sa pamamagitan ng 
kanilang mga bibig. Subali't gagawing ganap ng Allah (ang 
mensahe) ng Kanyang Liwanag, kahit na ang mga di- 
sumasampalataya ay mapoot (dito).} [Qur’an 61:8] 


12 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Ang Allah (St) ay nangako na ipagkakaloob ang tagumpay 
dito at gagawing maliwanag. Ang Allah (St) ay nagsabi: 


<Siya (Allah) ang nagpadala sa Kanyang Sugo 
(Muhammad Jt) ng may Patnubay at ng Pananampalataya 
ng Katotohanan (Islam), at Kanyang gagawin ito (Islam) na 
mangibabaw sa lahat ng mga pananampalataya. At 
Ganap ang Kakayahan ng Allah bilang isang Saksi.) [Qur'an 
48:28] 

Ang Propeta [M] ay nagsabi: 


“Ang Deen (Relihiyon) ay makakarating sa lahat ng lugar 
na nakikita ang gabi at araw. Ang Allah ( '0) ay hindi mag- 
iiwan ng bahay na gawa sa putik o (tolda) ng buhok ng 
kamelyo maliban na ipahintulot Niya (ng Allah) na 
pumasok ang Deen (Islam) dito, kahit na sa pamamagitan 
ng lakas ng may kapangyarihan o dahil sa kababaang- 
loob ng mapagpaumanhin. Sa pamamagitan ng lakas 
nagbigay ang Allah ng kapangyarihan at dangal sa Deen 
ng Islam, o sa pamamagitan ng kababaang-loob ay 
pahihiyain ang kawalang paniniwala.” [Ahmad, ibn Hibbaan, 
Haakim] 


Ang Deen (Relihiyon) ng Islam ay lumalaganap at 
tinatanggap ng maramihan sa mga tao, kahit na hindi 
ipinapalaganap sa tamang pamamaraan ng mga Muslim. 
Ang malaking dahilan sa likod nito ay sapagkat ang Islam ay 
magkaugma sa likas na kalooban ng tao, at isinasagawa ang 
kanyang naisin, at pinapangalagaan ang kanyang 
katatagan sa lahat ng aspeto; katulad ng sikolohiya, 
panlipunan, pang kabuhayan at pampolitika. Ang ibang 
dahilan ay ang lakas ng loob na iniukit ng Allah(St) sa 
Kanyang mga alipin na gabayan sila. 


13 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Sa kabilang dako, ang mga kalaban ay pinagsama-sama 
ang lahat ng kanilang kakayahan at kayamanan upang 
magtaguyod ng digmaan laban sa Deem (Relihiyon) at 
upang pagbawalan ang mga tao sa pagtanggap sa Islam, 
at upang maglagay ng balakid sa daan nito, at upang 
takutin ang mga tao para lumayo dito sa pagsabing ang 
Islam ay isang makalumang Deen na kumikilala at 
tumatanggap sa terorismo. 


Ginagawa nila ito sa dahilan ang Islam ay pumipigil sa kanila 
na makuha ang kanilang mga hangarin, pinipigilan din ng 
Islam ang kanilang pagsasamantala sa mga tao, dahil 
ipinagbabawal ng Islam ang ano mang uri ng pang-aapi, at 
ipinagbabawal din ng Islam ang pang-aalipin ng mga tao. Ito 
ay malaking kasalanan, lalo na kung ang mga inapi ay ang 
mga mahihinang tao. Ipinababawal ng Islam sa mga 
pamayanan, mga grupo at sa mga tao ang panlalait sa iba. 
Ang Allah (it) ay nagsabi: 


O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo sa isang pares ng 
lalaki at babae, at Aming ginawa kayong maraming bansa 
at mga tribu, upang makilala ninyo ang isa't isa (at hindi 
iyong hamakin ang isa’t isa). Katotohanan, ang 
pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay siya na 
may taqwaa 3 (ang pinakamabuti at pinakabanal). At ang 
Allah ay tigib ng Kaalaman at Lubos na nakababatid (sa 
lahat ng bagay).) [Qur'an 49:13] 


Gagamitin ko ang Marangal na Qur'an sa pagsulat ng aklat 
na ito, dahil sinabi ng Allah (fg) na ang tao ay hindi makikita 


3 Taqwaa ay siyang sanhi upang lumayo ang isang tao mula sa mga pagsasagawa ng 
kasalanan at gumawa ng mabubuti para sa ganap na kapakanan ng Allah (S). 


14 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


ang katotohanan tungkol sa Simula ng paglikha ng kanyang 
sarili lamang. Ang Allah (St) ay nagsabi: 


<Sila ay hindi Ko ginawa na maging saksi sa pagkakalikha 
ng mga kalangitan at kalupaan, gayundin sa pagkakalikha 
ng kanilang sarili; at hindi ko kinuha ang mga nagliligaw sa 
landas (ang mga umaakay sa iba na mapaligaw na 
kasama ni Satanas) bilang Aking mga kawaksi.) [Qur'an 
18:51] 


Ang ibang pinagkunan ko ay ang mga 
mapagkakatiwalaang Sunnah 4 . liwasan kong iuugnay ang 
mga tunay na pangyayari na sinabi sa Qur'an at sa mga 
mapagkakatiwalaang Sunnah ng Sugo(H) alinsunod sa 
makabagong siyensiya, mga teoriya at mga natutuklasan, 
dahil ang mga teoriya na inaangking katotohan sa ngayon 
subalit pasisinungalingan kinabukasan o sa susunod na araw. 
Maraming teoriya na inangking tama noong nakaraang 
panahon subalit napatotohanan na mali dahil sa pag-unlad 
ng makabagong siyensiya. Ang Allah (St) ay lagi ng 
nagsasabi ng katotohanan: 


<...At kayo (O Sangkatauhan) ay hindi binigyan ng 
karunungan maliban sa kakarampot lamang.) [Qur’an 17:85] 


Abd Ar-Rahman B. Abd Al-Kareem Ash-Sheha 

Email: info@islamland.com 

www.islamland.com 


4 Sunnah: Ang ganap at kompletong 'Pamamaraan' sa buhay ng Propeta(^). 
Nagpapakilala ito na siya ( 0 ) ay gumawa ng isang bagay. Ang kahulugan dito ay ang 
mga tinipong pananalita, mga gawain, at mga pahiwatig na pagsang-ayon ng Propeta 
( 0 :), tinatawag din hadeetli. 


15 







Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLandX^ 



Mainland 


WWW.ISLAMLAND.COM 




16 





Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


Ang Paniniwala sa Allah [m) 


Ang paniniwala sa Allah (H), ang Kanyang pananatili, ang 
Kanyang Kaisahan ay ang batayan ng Islamikong batas. Ang 
paniniwala sa haliging ito ay magdudulot sa isang tao na 
paniwalaan ang iba pang mga haligi ng Eemaan 
(Pananampalataya), gaya ng ibinalita sa atin ng Propeta(sg) 
ng siya ay tanungin ni Jibreel. 

"Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Eemaan," Sumagot siya: 
"Ang maniwala sa Allah, sa Kanyang mga Anghel, sa 
Kanyang mga Sugo, sa Huling Araw, at maniwala ka sa 
Tadhana, ang kabutihang dulot nito at ang masamang 
dulot nito..." [A/Ius//m] 


Sino ang Allah (f§)? 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Siya ang Una (walang anumang bago pa sa Kanya) at 

Huli, ang Nakakapangibabaw (at walang higit na mataas 
pa sa Kanya), at Siya ay higit na Malapit (sa inyo sa 
pamamagitan ng Kanyang Karunungan), at Siya ang may 
kaalaman sa lahat ng bagay.) [Qur'an 57:3] 


Sinabi rin ng Allah (St): 


<Siya ang Allah, wala ng iba pang diyos na dapat 
sambahin maliban sa Kanya. Ang Lubos na nakakaalam sa 
lahat ng mga nakatago 5 at nakalantad, ang Mahabagin, 
ang Maawain. Siya ang Allah, wala ng iba pang diyos 


5 Ang mga hindi maaaring makita, o sa kabila ng pang-unawa ng pandama o ng pag-iisip 
at kaya ito ay lingid sa tao, maliban sa kanino gustong ipahayag ng Allah (|£). 


17 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


maliban sa Kanya, ang Nag-iisang Hari, ang Banal, ang 
Tanging Nag-iisang Ganap na malaya sa anumang 
kakulangan o kapintasan, ang Tagapagbigay ng 
Kapanatagan, ang Tagapagbantay ng Pananampalataya, 
ang Tagapagbantay sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Tagapagpasunod (at hindi 
mapaglalabanan), ang Kataas-taasan. Luwalhatisa Kanya 
(mataas Siya) higit kaysa kaninumang iniaakibat (o 
iniuugnay) sa Kanya. Siya ang Allah, ang Tagapaglikha. 
ang Pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang Tagapagbigay 
anyo (hubog at hugis) mula sa wala. (Taglay Niya at) Sa 
Kanya ang pagmamay-ari ng Naggagandahang Pangalan 
(at Katangian). Ang lahat ng nasa mga kalangitan at 
kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya: At Siya ang 
Makapangyarihan (at Nakapangyayari), Ang Tigib ng 
Karunungan.) [Qur'an 59:22-24] 


Sinabi rin ng Allah (St): 


<Ang Allah! Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang may Walang- 
Hanggang Buhay, ang Isang Tagapanustos at 
Nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. Ang antok at 
pagkaidlip ay hindi maaaring makapanaig sa Kanya. Siya 
ang nag-aankin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at 
kalupaan. Sino kaya ang makakapamagitan sa Kanya 
malibang Kanyang pahintulutan? Talastas Niya kung ano 
ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito, at 
ang kanilang kasasapitan sa Kabilang Buhay. At sila ay 
hindi makakapagtamo ng anuman sa Kanyang 
karunungan maliban sa Kanyang naisin. Ang Kanyang Kursi 
(Luklukan) ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan, 
at Siya ay hindi napapagal sa pagbabantay at 
pagpapanatili sa kanila. At Siya ang Kataas-taasan, ang 
Pinakadakila.) [Qur'an 2:2551 


18 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanfl v 


Sa Islam ang "Allah" ay kilala, dahil ang Deen (Al-lslam) ay 
nagpapaliwanag kung sino ang Allah (Si), at ipinabatid sa 
amin ang Kanyang mga magagandang Katangian, at kung 
paano tayo hihiling (mula sa Kanya) at hangarin na 
mapalapitsa Kanya. Kabilang sa mga Katangian ng Allah (it) 
ay ang mga sumusunod: 

1 . Na mayroong Allah (St): Ang sandaigdigan at ang lahat 
ng nasasaklaw nito ay mga patunay na mayroong 
Allah (St). Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Sabihin: 'Inyong pagmasdan kung ano ang nasa mga 
kalangitan at kalupaan.' Datapwat walang magiging 
katuturan ang Aayat (mga katibayan, tanda, aral, 
kapahayagan, atbp.) at mga Tagapagbabala sa mga 
tao na hindi sumasampalataya.) [Qur'an 10:101] 

2. Ang Allah (St) ay Nag-iisa; wala siyang katambal na 
nakikibahagi sa Kanyang mga kapamahalaan. Wala 
siyang asawa o di kaya'y anak at ang lahat ng Kanyang 
mga nilikha ay umaasa sa Kanya. Wala Siyang katambal, 
karibal o kapantay, ang lahat ng mga bagay ay 
nangangailangan sa Kanya, samantalang wala siyang 
pangangailangan mula sa mga nilalang Niya. Hindi siya 
ipinanganak, at hindi siya nagkaanak. Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 

{Sabihin (O Muhammad, it): 'Siya ang Allah, ang Nag- 
iisa. *Allahu-Samad! (Ang Walang Hanggan, ang Sakdal 

at Ganap, ang may Sariling Kasapatan, ang lahat ng 
mga nilalang ay umaasa sa Kanyang pagtataguyod). 

*Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak. *At 

walang anuman ang sa Kanya ay maihahalintulad.) 
[Qur'an 112:1-4] 


19 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


3. Ang Allah ay ang Ganap na Nakakaalam at ang kanyang 
Kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Ang 
Allah( S!) ay nagsabi: 


(At kung anuman ang ginagawa mo, at kung anumang 
bahagi ng Qur'an ang iyong dinadalit, - at kung anuman 
ang ginagawa ninyo (na mabuti at masama), walang 
pagsala na Kami ang Saksi sa inyo nang ito ay inyong 
ginagawa. At walang anuman ang nalilingid sa inyong 
Panginoon kahima't ito ay kasingbigat ng atomo (o 
kasingliit ng langgam) dito sa kalupaan at kalangitan, 
gayundin ang anumang maliit kaysa rito o malaki kaysa 
rito, maliban na ito ay nasa isang maliwanag na Talaan 
(Lawh-il Mahfuz).} [Qur'an 10:61] 

4. Ang Allah (Si) ay Buhay at hinding-hindi mamamatay. 

Ang Allah (St) ay nagsabi: 


(Siya ang Walang Hanggang Buhay, Laa ilaaha ilia Huwa 

(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Kanya); kaya't manalangin 
kayo sa kanya at ibigay ang inyong matapat na 
debosyon sa Kanya lamang. Ang lahat ng pagpupuri ay 
para sa Allah lamang, ang Panginoon ng 'aalameen 
(sangkatauhan, jinn at lahat ng mga nilalang).) [Qur’an 
40:65] 

5. Ang Allah (St) ay makatarungan. Hindi Siya (Si) malupit, 
hindi Siya (Si) nang-aapi, at ang walang katarungan ay 
di-dapat pangambahan mula sa Kanya (it). Ang Allah(fi) 
ay nagsabi: 

(At itatag Namin ang timbangan ng katarungan sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay, kaya't walang sinuman ang 
tuturingan ng kawalang-katarungan sa lahat ng bagay. 
At kung mayroon mang (gawa) na katulad ng bigat ng 


20 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamland\^L 


isang buto ng mustasa, ito ay Aming itatambad. At Kami 
ay Sapat na bilang Tagasulit.) [Qur'an 21:47] 

6. Ang Allah (St) ay bukod-tangi: walang anuman na 
kawangis Niya, walang anuman na maaaring ihambing sa 
Kanya tungkol sa Kanyang mga katangian o mga gawa. 
Para sa Kanya ang ganap na kaganapan sa bawat 
bagay. Anoman ang Kanyang naisin ay matutupad at 
kung anoman ang hindi Niya nais ay hinding-hindi 
mangyayari. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Allah! Laa ilaaha ilia Huwa - Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa 
Kanya! Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng 
Magagandang Pangalan.) [Qur'an 20:8] 


Ang Allah (Si) ay nagsabi: 


<Ang Tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan; Ginawa Niya 
para sa inyo ang (inyong) kabiyak (asawa) mula sa inyong 
sarili at gayundin ang kaparehang (babae) sa mga 
bakahan (hayupan). Sa ganitong paraan ay Kanyang 
pinarami kayo. Walang anupamang bagay ang 
makakatulad sa Kanya, atSiya ang Ganap na Nakakarinig, 
ang Lubos na Nakakamasid.} [Qur'an 42:11] 

Ang Allah (St) ay mayroong maraming mga Pangalan at 
mga Katangian na nagpapakita ng Kanyang kaganapan 
(walang kapintasan) at kadakilaan. Sinuman ang magnais na 
malaman ang mga ito ay maaari siyang sumangguni sa aklat 
na tumatalakay sa mga ito. 

Nararapat na malaman na ang mga Pangalan ng Allah (St) 
ay walang hangganan. Ang Propeta (M) ay nagsabi: 


21 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflN^ 


"Walang alipin na magsasabi ng anuman (kawalan ng 
pananampalataya) sa oras ng kanyang kabalisaan at 
kalungkutan": 

‘Allahumma innee ‘abduk, ibnu ‘abdik, ibnu amatik, 
nasiyatee biyadik, madin fiyya hukmuk, ‘adlun fiyya 
qada'uk, as'aluka bikull-ismin huwa lak, sammayta bihi 
nafsak, aw anzaltahu fee kitabik, aw ‘allamtahu ahadan 
min khalqik aw ista 'tharta bihi fee ‘ilm il-ghaybi ‘indak, an 
taj'al al-Qur'ana rabee‘a qalbee, wa noora sadree, 
wajalaa'a huznee wa dhahaaba hammee.’ 

Ang Kahulugan: O Allah, Ako ay alipin Mo, anak ng lyong 
alipin, anak ng alipin Mong babae, ang aking hinaharap ay 
nasa mga Kamay Mo (ie.: Ganap ang kapanyarihan mo sa 
akin) ang Kautusan Mo sa akin ay magaganap kailanman, at 
ang iyong itinakda sa akin ay makatarungan. Humuhiling ako 
sa pamamagitan ng mga Pangalan na para sa lyo na 
ipinangalan Mo sa lyong Sarili, o ipinahayag Mo sa lyong 
aklat, o itinuro Mo sa kanino mang mga nilikha Mo, o 
iningatan Mo sa kaalaman na hindi nakikita na nasa lyo, na 
gawin Mo ang Qur'an bilang buhay ng puso ko at ilaw ng 
dibdib ko, at pamawi sa aking kalungkutan, at pampalaya sa 
aking kabalisaan...." 

"...maliban kung hahayaan ng Allah na mawala ang 
kanyang pighati at papalitan ito ng kasiyahan.” [Ahmed, 
Saheeh ibn Hibbaan] 6 

Ang Allah (Si) ay may mga Pangalan at Katangian na hindi 
katulad sa kanyang mga nilikha. Ang Allah (Si) ay Buhay at 
ang Kanyang panananatili ay hindi katulad ng Kanyang mga 
nilalang. Siya ay nakaririnig at nakakakita subalit walang 
bagay na katulad ng Kanyang mga katangian. Ang 
pangkalahatang panuntunan na ito ay sumasaklaw sa lahat 


6 Pinagkakatiwalaan hadeeth (Saheeh) ni Sheikh Al-Albaani (nawa'y kalugdan siya ng 
Allah,*). 


22 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNT 


ng Kanyang mga Pangalan at Katangian. Ang Allah (ft) ay 
nagsabi habang inilalarawan Niya ang tungkol sa Kanyang 
Sarili: 

<...at sila ay hindi makakaabot ng anuman ng Kanyang 
karunungan.) [Qur'an 20:110] 

Ang tao ay hindi mauunawaan ang Kadakilaan ng Allah(fg). 
Ang Allah (St), ang Kataas-taasan ay nagsabi: 

<Siya ay hindi maaabot ng paningin (ng tao), datapwa't 
abot Niya ang lahat ng paningin. Siya ang 
Pinakamabanayad at Pinakamapitagan, ang Puspos ng 
Kaalaman sa lahat ng bagay.) [Qur’an 6:103] 

Dahil sa ang tao ay nilikha na likas na mapag-usisa at 
naghahanap ng katotohanan sa ibat-ibang bagay... 
nagmumuni-muni tungkol sa Allah (Si) at ang katotohanan 
na nandiyan Siya ay hindi sasalungat sa Eemaan 
(Paniniwala); kundi, ito ay nagpapakita ng 
pananampalataya ng Sinuman. 

Sinabi ni Abu Hurairah ( 

"Man sa mga kasamahan ng Propeta (^) ay nagtanong sa 
kanya: ‘Kung minsan nag-iisip kami ng mga bagay na 
nararamdan naming hindi nararapat pag-usapan.’ Siya ay 
sumagot: ‘Naranasan naba ninyo ito?’ Sumagot sila ng 
pasang-ayon. Sinabi niya, ‘lyan ay isang malinaw na tanda 7 
ng tunay na pananampalataya’." [Mus//m] 


7 "Ang kahulugan ng 'malinaw na tanda ng tunay na pananampalataya' ay ang 
katotohanan na ang nararamdaman nila ay tunay na nakakakilabot itong pag-usapan, 
at ang kanilang pananampalataya ay pumipigil sa kanila na tanggapin ang sumasagi 


23 




Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


Ang mga bagay na ito ay nagmumula sa mga bulong ng 
Shaytan (Satanas) na nagsusumikap sa lahat ng paraan na 
iligaw ang mga tao mula sa Deen ng Allah (®§), kagaya ng 
kanyang sumpa na gagawin niya ito. Binanggit ng Allah(S) sa 
Qur'an na si Satanas ay nagsabi: 

<Siya, (Iblees [Satan]) ay nagsabi: 'Nakikita ba Ninyo siya 
(Adan) na Inyong pinarangalan ng higitsa akin? Kung ako 
ay (Inyong) bibigyan ng palugit hanggang sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, katotohanang aking ililigaw ang 
kanyang mga anak (mga lahi), maliban sa ilan sa kanila!') 
[Qur'an 17:62] 

Ang mga bulong na ito at mga udyok ay mula kay Shaytan, 
kagaya ng ipinaliwanag ng Sugo ng Allah(H). Sinabi ni Ibn 
Abbaas( ■4^b) . 


"May isang lalaki na lumapit sa Propeta (#?) at nagsabi, 'O 
Sugo ng Allah (^), kung minsan ay nag-iisip ako ng mga 
bagay na mas nanaisin ko pa na magpatihulog mula sa 
kalangitan kaysa pag-usapan ang bagay na iyon. Sumagot 
siya, "Ang Allah ay Dakila! Ang Allah ay Dakila! Ang lahat ng 
pagpupuri ay para sa Allah lamang na naggawad sa iyo ng 
kaalaman upang maunawaan na ang mga isiping ito ay 
mga patibong at masasamang bulong mula kay Shaytan." 
[Ahmed] 

Kung si Shaytaan (Satanas) ay mag-uudyok sa iyo na 
magtanong ng mga bagay na hindi maunawaan ng kaisipan 
ng tao ay gawin mo ang sinabi ng Propeta (St): 


sa kanilang isipan at isiwalat ito. Ang sumasagi sa kanilang isipan ay hindi mula sa 
pananampalataya, subalit ito ay mula sa Shaytaan." 


24 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflV^ 


"Ang mga tao ay patuloy na magtatanong ng mga bagay 
hanggang sa sila ay magtanong, 'Ang Allah ang lumikha 
ng mga nilalang, kaya sino ang lumikha sa Allah?' Sinuman 
na matagpuan niya ang kanyang sarili sa kalagayang ito, 
ay hayaan siyang magsabi, naniniwala ako sa Allah." 

[Muslim] 

Ang Sugo ng Allah (S§) ay nagpaliwanag kung papaano 
aalisin ang mga isiping ito habang nagsasabi ng: 

"Si Satanas ay darating sa isa sa inyo at magsasabi,'Sino 
ang lumikha nito? Sino ang lumikha niyan? Hanggang sa 
sabihin niya,' Sino ang lumikha sa Manlilikha?' Sinuman ang 
makarating sa kalagayang ito ay magpakupkop siya sa 
Allah mula kay Satanas at huminto." [Bukhari] 


Ang Allah (Si) ay lagi nang nagsasabi ng katotohanan, 
Siya(Ss) ay nagsabi: 


At kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula 
kay Shaytaan (Satanas), kayo ay humanap ng kalinga sa 
Allah. Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang 
Ganap na Maalam.) [Qur'an 7:200] 




25 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV 


Mga Patunay sa Pananatili ng Allah (H) 

Ang bawat bagay sa sandaigdigan ay isang matibay na 
patunay na mayroong Tagapaglikha [Allah, Si] na lumikha sa 
mga ito. Yaong mga mayroong matitinong pag-iisip at nasa 
natural na kalagayan ay mauunawaan niya ito ng lubusan. 

Sila na tumanggi na mayroong Diyos [Allah, Si] ay nagagawa 
nila ito (ang pagtanggi) dahil sila ay naghahanap ng mga 
bagay na kanilang nakikita o nahahawakan na katibayan. 
Subalit sila mismo ay sumasalungat sa kanilang mga sarili, 
dahil sila ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita sa 
sandaigdigan sa pagmamasid ng mga palatandaan at mga 
dulot ng mga ito. Halimbawa, naniniwala sa grabidad 
(gravity- ito ang lakas na humihila sa isang bagay pababa sa 
mundo) gayong hindi naman nila nakikita ito; nalalaman 
lamang nila ito sa pamamagitan ng dulot nito, sa 
kadahilanang ang mga bagay ay nahahatak pababa sa 
mundo. Naniniwala sila sa magnetismo, samantalang hindi 
naman nila ito nakikita; nalalaman lamang nila ito sa 
pamamagitan ng dulot nito, sa katotohanang may mga 
metalik na bagay (uri ng bakal na sa komposisyon niya ay 
nakakapaglikha ng magnetismo) na kapag nagsama ay 
humahatak sa bawat isa. Naniniwala sila na mayroon silang 
pang-unawa samantalang hindi nila nakikita ang kanilang 
pang-unawa! Naniniwala sila sa lahat ng mga ito 
(samantalang umaasa sila sa kanilang mga pandama) kahit 
na ang kanilang mga pandama ay maaaring magbigay sa 
kanila ng maling pang-unawa sa mga bagay, na kung saan 
ay batid na. Halimbawa na lamang, kapag ang isang patpat 
ay inilagay sa tubig nagmimistula siyang baluktot; kapag ang 
dalawang guhit na magkatabi ay nasa malayo ay 
nagmimistula silang magkakabit; at gayon din, ang ating 
mga ulo ay para bang laging nakaturo paitaas, kahit nasa 
hilagang dulo ng mundo tayo, o sa timog, o kaya ay sa 
ekwador (Equator). Ang mga halimbawang ito ay 
nagpapatunay na kapag walang pang-unawa, ay maaaring 


26 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


mabigyan siya ng maling kaalaman kung aasa lamang siya 
sa kanyang mga pandama. 

Kung wala tayong pag-iisip, maaaring wala tayong 
kaalaman. Kaya sila na naglagay ng hangganan sa 
paghahanap ng kaalaman sa mga bagay na nadadama 
lamang sa pamamagitan ng ibat-ibang pandama ay 
talagang nagkamali! Ito ba ay lohika o katanggap-tanggap 
na itakwil ang paniniwala sa Allah (Si), dahil ang Allah(St) ay 
hindi maaaring madama ng pandama ng Sinuman man? 
Gayonpaman ay naniniwala sila sa lahat ng nakapalibot sa 
kanila sa pamamagitan ng mga dulot at palatandaan ng 
mga ito. Ang paghahanap ng mga bagay na nakikita o 
nadadama upang maging katibayan na mayroon ngang 
Diyos (Allah, Si) ay katotohanang nakapaglayo na ng marami 
mula sa paniniwala sa Allah (Si) dahil sa pag-iisip sa Kanyang 
mga palatandaan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At si Paraon ay nagsabi: 'O Haamaan! Itindig mo sa akin 
ang isang matayog na palasyo, upang aking marating ang 
mga daan. Ang mga daan na umaabot sa kalangitan, 
upang makita ko ang Diyos ni Moises; datapwa't 
katiyakang inaakala ko na siya ay sinungaling! Kaya't sa 
ganito ay ginawang kalugod-lugod sa paningin ni Paraon 
ang kasamaan ng kanyang mga gawa, at siya ay 
hinadlangan sa tamang landas at ang pakana ni Paraon ay 
wala ng iba maliban sa pagkawasak (sa kanya).) [Qur'an 
40 : 36 - 37 ] 

Ang pagtawag na ito ay hindi lamang sa isang tukoy na 
oras o panahon; kundi, ito ay likas na pagtawag sa mga 
nagtakwil at nagpasinungaling sa katotohanan dahil sa 
kanilang kamangmangan, gaya ng sinabi ng Allah (Si): 

• At ang mga walang kaalaman ay nagsabi: 'Bakit kaya ang 
Allah ay hindi makipag-usap sa amin [nang harapan, 
upang ipaalam na ikaw (Muhammad, M) ay Sugo]? O 
magbigay kaya ng isang Tanda (himala na magpatotoo sa 
iyo?).' Ito rin ang sinasabi ng mga tao na una pa sa kanila, 
sa gayon ding salita. Ang kanilang puso ay 


27 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


magkahalintulad; Katotohanan, Aming ginawang 
maliwanag ang mga Tanda sa mga tao na matatag (na 
nananangan) sa kanilang Pananampalataya.) (Qur'an 2:118] 

O kaya ito ay dahil sa pagmamataas, ang Allah (Si) ay 

nagsabi; 

<At sila na hindi umaasa ng Pakikipagtipan sa Amin (sila na 
nagtatakwil sa Araw ng Pagkabuhay at ng buhay sa 
Kabilang Buhay) ay nagsasabi: 'Bakit kaya ang mga anghel 
ay hindi ipinanaog sa amin, o bakit kaya hindi namin 
namamasdan ang aming Panginoon?' Katotohanan sila ay 
naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging walang 
galang na taglay ang malaking kapalaluan.' *Sa araw na 
kanilang mamamalas ang mga anghel, - walang 
masayang balita ang ihahatid sa mga Mujrimun (mga 
criminal, pagano, mapagsamba sa maraming Diyus- 
diyosan, mga makasalanan atbp.) sa araw na yaon. At sila 
(ang mga anghel) ay magsasabi: 'Ang lahat ng 
magagandang balita ay ipinagbabawal sa inyo'.) [Qu'ran 
25:21-22] 

O Kaya ito ay dahil sa kawalan ng katarungan, katulad ng 

ginawa ng mga Hudyo; Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At (alalahanin) nang inyong sabihin: 'O Moises! Kailanman 
ay hindi kami maniniwala sa iyo hangga't hindi namin 
nakikita nang lantad ang Allah.' Datapwa't kayo ay 
sinakmal ng kidlat habang kayo ay nakatitig.) [Qu'ran 2:55] 


Ang Mga Katibayan na Mayroong Allah ( ffl) 

,0 Ang dulot ng pagkadalisay at hindi nabagong likas ng tao. 

Katotohan ang isang tao na may purong kalikasan at 
malinaw na pang-unawa ay malalaman niya ng may 
katiyakan na walang bagay na naririto ng walang sinuman 
na nagsanhi nito upang lumitaw, at walang anumang 
mangyayari na walang anumang tumpak na dahilan. 


28 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlandv 


Halimbawa, kapag pumasok ka sa isang silid at makakita ka 
ng lamesa, ang iyong kaisipan ay magpapahayag agad na 
ang lamesang ito ay hindi mapaparito sa pamamagitan ng 
sarili ninya; manapa, mayroong nagpasok nito. Ang mga 
Bedouin na naninirahan sa disyerto ay mauunawaan ito sa 
pamamagitan ng kanyang hindi nabagong kalagayan. 
Kapag siya ay tinanong kung paano niya makikilala ang 
kanyang Rabb (Panginoon), siya ay tutugon, "ang dumi ng 
kamelyo ay nagpapakita na mayroong kamelyo; ang dumi 
ng asno ay nagpapakita na mayroong asno; ang mga bakas 
ay nagpapakita na mayroong dumaan sa isang daanan. Ang 
gabing madilim, ang maliwanag na araw, ang langit na may 
naglalakihang mga bituin, ang mundo na may mga 
bulobundukin, ang karagatan na may naglalakihang alon; 
ang mga ito ba ay hindi nagpapakita na mayroong Allah - 
Ang Nakakabatid, Ang Nakakaalam sa lahat ng bagay?” 

fit Ang mga talata ng Qur'an. Narito ang ilan sa mga talata 
na hihimok sa tao na mag-isip tungkol sa sandaigdigan na 
nakapalibot sa kanila at mag-iisip tungkol sa iba't-ibang 
nilalang na kasama nila. Ang lahat ng mga ito ay katibayan 
ng isang Manlilikha na nangangalaga sa kanilang mga 
gawain. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Sabihin: 'Inyong pagmasdan, ano baga kaya ang nasa 
kalangitan at kalupaan.' Datapwa't walang magiging 
katuturan ang Aayaat (mga tanda, katibayan, taludtod, 
kapahayagan atbp.) o ang mga Tagapagbabala na 
magbibigay ng pakinabang sa mga tao na hindi 
sumasampalataya.) [Qur’an 10:101] 

Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa na nagpapatunay 
na mayroong Manlilikha: 

* Ang ganap na pagkakalikha sa sandaidigan, ang 

kagandahan ng mga planeta na mapayapang 
bumabaybay sa kani-kanilang orbita o takdang ikutan, at 
ang iba pang mga bagay sa kalawakan; kapag ang mga ito 


29 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


ay malihis kahit kaunti lamang mula sa kanilang mga 
ginalagawan, ito ay magdudulot ng isang pagkawasak na 
ang Allah(St) lamang ang nakakaalam. Mula pa nang ang 
mga ito ay nilikha, ay patuloy na silang kumikilos ayon sa 
isang tumpak na pamamaraan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

Nilikha Niya ang kalangitan ng walang mga haligi na 
inyong namamasdan; at itinatag Niya sa kalupaan ang 
kabundukan na matatag na nakatayo, kung hindi, maaari 
itong mauga ogumiwang na kasama ninyo. [Qur'an 31:10] 


Sinabi rin ng Allah (Si): 

<Kaya't luwalhatiin ang Allah (ng higit kaysa sa mga 
iniaakibat sa Kanya, O Mananampalataya), kung kayo ay 
sumapit na sa dilim (mag-alay ng mga pang-gabing dasal), 

at kung kayo ay sumapit na sa umaga (mag-alay ng pang- 
umagang dasal). * At sa Kanya ang lahat ng mga 

pagpupuri at pasasalamat sa kalangitan at sa kalupaan. At 

(kapuri-puri Siya) sa gabi at sa oras ng (pagkaraan ng) 

katanghalian tapat. * Siya ang nagdadala (naglalabas) sa 

nabubuhay mula sa patay at (Siya) ang nagdadala 
(naglalabas) sa patay mula sa nabubuhay, at Siya ang 
nagpapanumbalik (sa pagkabuhay) sa kalupaan mula sa 
kamatayan (pagkatigang). Atsamakatuwid, sagayunding 
(paraan) kayo ay muling ibabangon (mula sa patay). * At 

kabilang sa Kanyang mga Tanda; na kayo ay nilikha Niya 
mula sa alabok; at pagkaraan, kayo ay naging mga tao na 
nagsisipangalat (sa Kalupaan)! At kabilang sa Kanyang 
mga tanda; na nilikha Niya para sa inyo ang inyong mga 
kabiyak (asawa) mula sa inyong sarili, upang inyong 
madama ang katahimikan sa kanila, at inilagay Niya sa 
inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't-isa. Katotohanan 
naririto ang mga Tanda sa mga tao na may matiim na 
pagmumuni-muni. * At kabilang sa Kanyang mga Tanda ay 
ang pagkalikha ng kalangitan at kalupaan, at ang 
pagkakaiba-iba ng inyong mga wika at kulay. 
Katotohanang naririto ang mga Tanda sa mga tao na may 


30 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


karunungan (sa katotohanan). * At kabilang sa Kanyang 
mga Tanda ay ang inyong pagtulog sa gabi at sa araw at 
ang inyong paghahanap ng Kanyang mga biyaya. 
Katotohanang naririto ang mga Tanda sa mga tao na 
nakikinig (sa mga tagubilin ng Allah). * At kabilang sa 
Kanyang mga Tanda ay ang pagpapamalas Niya sa inyo 
ng kidlat, ng may pagkatakot at pag-asa, at 
pinamamalisbis Niya ang tubig (ulan) mula sa alapaap at 
sa pamamagitan nito, ito ay nagbibigay ng buhay sa 
kalupaan matapos na maging tigang. Katotohanan naririto 
ang mga Tanda sa mga tao na may pang-unawa. * At 
kabilang sa Kanyang mga Tanda ay ang pananatili (ng 
kinalalagyan) ng kalangitan at kalupaan sa Kanyang Pag- 
uutos; kaya't kung kayo ay Kanyang tawagin ng (isang) 
tawag mula sa kalupaan, kapagkaraka, kayo ay 
magsisibangon mula sa inyong libingan (tungo sa pagsusulit 
at kabayaran). * At sa Kanya ang pag-aangkin sa lahat ng 
nasa kalangitan at kalupaan. Ang lahat ay tumatalima sa 
Kanya. * Siya ang Tangi na nagpasimula sa paglikha, at 
magpapanumbalik nito (muling paglikha matapos na ito ay 

maglaho); at ito ay lubhang magaan sa Kanya 8 - At sa 
Kanya ang pag-aangkin ng pinakamataas na 
paglalarawan (ie. Katangian) sa kalangitan at kalupaan. At 
Siya ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Tigib ng 
Karunungan- l Qur ' an 30:17-27] 


Sinabi rin ng Allah (St): 

(...(Kanyang nilikha) ang araw, ang buwan at ang mga 
bituin, (lahat sila) ay ipinailalim sa Kanyang pag-uutos. 
Walang pag-aalinlangan, sa Kanya ang lahat ng nilikha at 
ang pag-uutos; Maluwalhati ang Allah, ang Panginoon ng 
lahat ng mga nilalang.) [Qur'an 7:54] 


8 Kung tungkol sa tao, ang pag-ulit sa isang bagay ay higit na magaan kaysa sa 
pagsasagawa nito sa Simula. Subalit ito ay parehong magaan para sa Allah (S). 


31 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


□ Ang nakakabighaning pagkalikha sa tao at mga 

magagandang hugis na kung saan sila ay nilikha, at 
ang kakayahan na ibinigay sa kanila ng Allah (fs). Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

<At sa kalupaan ay naririto ang mga Tanda sa mga may 
Pananalig na may katiyakan. * At gayundin sa inyong sarili. 

Hindi ba ninyo nakikita?) [Qur'an 51:20-21] 

□ Mula sa mga hayop at sa mga ibang paraan na 
nagbibigay ng pakinabang sa mga tao mula sa mga 
ito, sa pamamagitan ng pagkain, sa inumin, sa 
kasuotan, at gamit sa paglalakbay, ang Allah(fS) ay 
nagsabi: 

(At katotohanan! Sa mga bakahan (hayupan) ay 
mayroong isang aral sa inyo. Aming biniyayaan kayo ng 
inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan - mula sa pagitan 
ng kinaing hindi pa natunaw at dugo, (ay may) dalisay na 
gatas, na malinamnam sa mga umiinom. * At mula sa mga 

bunga ng palmera (datiles) at ubas, kayo ay nakakakuha 
ng matapang na inumin 9 (ito ay bago ang pag-uutos na 
ipinagbabawal ng nakakalasing na inumin), at isang 
mabuting panustos (na ikabubuhay). Katotohanan naririto 
ang isang Tanda para sa mga tao na may pang-unawa. * 
At ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa 
bubuyog, na nagsasabi: 'Gawin mong tahanan [i.e. hives] 
ang mga nasa kabundukan, at sa mga punungkahoy at sa 
anumang kanilang itinatayo. * At matapos, ay iyong kainin 
ang lahat ng mga bungangkahoy (prutas), at sundin ang 
mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa Niyang 
magaan (para sa iyo).' Sa kalaunan, ay may lalabas sa 
kanilang tiyan (puson), na isang inumin na may iba't ibang 


9 Ang talatang ito ay naipahayag bago ang pagbabawal sa mga nakakalasing na 
inumin. Ito ay nagpapahiwatig sa katotohanan na maaaring mayroong parehong 
masama at mabuti sa isang bagay. 


32 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


kulay (pulot-pukyutan), na naroroon ang panglunas (sa 
karamdaman) ng mga tao. Katotohanan, naririto ang isang 
Tanda sa mga tao na may pag-iisip.) [Qur'an 16:66-69] 

□ Ang mga halaman, mga puno, at mga pananim sa 

kanilang iba't ibang hugis at kulay na kung saan ang 
tao ay nakikinabang sa pamamagitan ng pagkain, 
inumin, tirahan, at gamot. 

Sinabi ng Allah (Si): 

At Siya ang naglatag ng sangkalupaan at naglagay dito 
nang matatag na mga bundok, at mga ilog; at sa lahat ng 
uri ng bungangkahoy Siya ay lumikha ng Zawjain Ithnain 
(lalaki at babae). Nilikha Niya ang gabi upang 
pangkanlong sa araw (maghapon). Katotohanan, sa 
ganitong mga bagay ay may Ayat (mga tanda, aral, 
kapahayagan, katibayan atbp.) sa mga tao na 
nagmumuni-muni. * At sa kalupaan ay may magkakadatig 

na kama (ng lupa), at halamanan ng ubasan, at (mga 
bukirin) ng iba't ibang pananim, at mga palmera, na 
sumisibol sa dalawa o tatlo mula sa isang punong-ugat o 
isang sibol na iisang ugat 10 , na dinidiligan ng magkatulad (o 
perehong) tubig, magkagayunman, ang iba sa kanila ay 
ginawa Namin na higit na mainam (na kainin) kaysa sa iba. 
Katotohanan, sa ganitong mga bagay ay may Ayat (mga 
tanda, aral, kapahayagan, katibayan atbp.) sa mga tao na 
nakakaunawa.) [Qur’an 13:3-4] 

□ Ang mga iba't ibang nilalang na lumalakad sa mundo 

sa kanilang kakaibang hugis, korte, porma at 
natatanging mga katangian, ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Ang Allah ang lumikha ng lahat (ng nabubuhay o 
gumagalaw) na nilikha mula sa tubig. At mula sa kanila ay 


10 i.e., isa lang mula sa ugat. 


33 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


may iba na gumagapang sa pamamagitan ng kanilang 
tiyan, at mula sa kanila ay may iba na lumalakad sa 
dalawang paa, at mula sa kanila ay may iba na lumalakad 
sa apat (na paa). Ang Allah ay lumilikha ng anumang 
Kanyang naisin. Katotohanan! Ang Allah ay makagagawa 
ng lahat ng bagay.) [Qur'an 24:45] 

□ Ang kamangha-manghang kaayusan at ugnayang 

namamagitan sa lahat ng mga nilalang. Ang ugnayang 
ito at masalimuot na pagtimbang ay nagbibigay ng 
katiyakan na ang buhay ng mga nilalang ay 
magpapatuloy. Ang Allah (ii) ay nagsabi: 

Nilikha Niya ang kalangitan na walang mga haligi na 
inyong namamasdan; itinatag Niya sa kalupaan ang 
kabundukan na matatag na nakatayo, kung hindi, maaari 
itong mawalan ng balance at mauga o gumiwang na 
kasama ninyo, at Kanyang ikinalat dito ang lahat ng uri ng 
nilikha (hayop). At Kami ang nagpamalisbis ng ulan mula 
sa alapaap at nagpatubo sa kalupaan ng lahat ng uri (ng 
halaman) sa bawat pares. * Ito ang paglikha ng Allah. 
Kaya't ipamalas ninyo sa Akin kung anong bagay ang 
nilikha nila (mga diyus-diyosan na inyong sinasamba). 
Datapwat ang Zalimun (mga makasalanan, mapaglabag 
sa utos at walang pananalig sa Kaisahan ng Allah, fs) ay 
nasa hayag na kamalian.) [Qur'an 31:10-11] 

□ Ang kabighabighaning pamamaraan ng pagbibigay ay 

naibabahagi sa lahat ng mga nilalang. Ang Allah (ii) ay 
nagsabi: 

(At walang (gumagalaw) na nilikha ang naririto sa 
kalupaan na ang ikinabubuhay ay hindi nanggaling sa 
Allah. At nababatid Niya ang kanilang pinananahanan at 


34 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflV^ 


kanilang kasasadlakan 11 . Ang lahatay nasa maliwanag na 
Aklat 12 .) [Qur'an 11:6] 


Sinabi rin ng Allah (St): 

(At gaano karami sa mga nilikha na hindi nagdadala ng 
kanyang (sariling) ikinabubuhay? Ang Allah ang 
nagkakaloob nito sa kanila at sa inyo, at Siya ang Lubos na 
Nakakarinig at Ganap na Maalam.) [Qur'an 29:60] 

Ang Allah, ang Kataas-taasan, ay nagbalita sa atin na 
ang lahat ng nilalang sa sandaigdigan ay nilikha na 
magkaparis; (halimbawa) ang langit at ang lupa, ang gabi 
at ang araw, ang kamatayan at buhay, ang kaligayahan 
at kalungkutan, ang araw at ang buwan, ang gumagalaw 
at nakahinto, ang mainit at ang malamig, ang mabuti at 
ang masama, ang di-paniniwala at paniniwala. Mayroon 
nito sa mundo sa mga hayop at sa mga halaman; at sa 
mga bagay na tayo ay may kaalaman at wala. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

(At sa bawat bagay ay lumikha kami ng pares, upang 
inyong magunita (ang Biyaya ng Allah, M).} [Qur'an 51:49] 

Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa mga nilalang na 
ito ay makakapagdagdag at makakapagpalalim ng 
paniniwala sa Allah (81), at ito ang katangian ng pang- 
unawa ng mga taong nakakaintindi. Ang Allah (fs) ay 
nagsabi: 

(Hindi mo ba namamasdan na ang Allah ang 
nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap? At sa 
pamamagitan nito ay inilabas Namin ang iba't ibang uri ng 


11 Bago ipanganak (sa sinapupunan) at pagkatapos ng kamatayan (sa libingan). 

12 Al-Lawh-ul-Mahfoodli, ang Pinangangalagaang Tableta (Preserved Tablet) kung saan 
ang lahat ng bagay ay nakasulat na dito 50,000 taon bago ang paglikha hanggang sa 
Araw ng Pagbabangon. 


35 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


bunga ng punongkahoy (prutas) na sari-sari ang kulay. At 
sa kabundukan ay mayroong mga malawak na sukat, puti 
at pula na magkakaibang klase ang kulay, at (ang iba) ay 
lubhang maitim. At sa mga tao, sa mga nilikhang may 
buhay na gumagalaw, at sa mga bakahan ay mayroong 
iba't-ibang kulay na magkakahawig. Ang tunay na 
nangangamba sa Allah sa Kanyang mga alipin ay yaong 
may karunungan. Katotohanang ang Allah ang Sukdol sa 
Kapangyarihan, ang Pinakamapagpatawad.>fQur'cm 35:27- 
28] 

Ang Allah (St) ay nagbanggit sa atin ng tungkol sa ilan sa 
mga nilalang sa sandaigdigan, habang ang iba naman ay 
wala Siyang binanggit. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Luwalhatiin ang Allah na lumikha sa lahat ng bagay na 
magkapares, na tumutubo sa kalupaan, at gayundin mula 
sa kanilang sarili (lalaki at babae), at mula sa iba pang 
bagay na wala silang kaalaman.) [Qur'an 36:36] 

Walang pag-aalinlangang mayroong lakas na nagdala sa 
mundong ito at nangangalaga nito. Ang lakas na ito ay 
maaaring isa lamang sa mga sumusunod: 

1) Na ang mundo ay lumitaw na lamang sa pamamagitan ng 
kanyang sarili. Ito ay walang katotohanan at kasinungalingan, 
dahil ang bawat bagay na naririto ay nararapat lang na may 
nagpalitaw. 

2) Na ang sandaigdigan ay lumitaw sa pamamagitan ng 
isang bagay; maging ito man ay mula sa sandaigdigan o 
hindi (gaya ng ebolusyon). Ang usaping ito ay walang lohika, 
at ang pang-unawang malinaw ay hindi ito matatanggap 
dahil ang isang bagay ay hindi makakalikha ng isang bagay 
na kagaya niya. 

3) Na ang sandaigdigan ay nilikha ng isang lakas na nagmula 
sa labas, malayo, at kaiba sa kanya; Ang Allah, ang 


36 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflv 


Manlilikha, ang Siyang lumikha ng sandaigdigang ito. Ito ang 
pinaniniwalaan ng mga Muslim. Samantalang ang mga 
ateista, ay lumalangoy sa pag-aalinlangan. Ang Allah(fs) ay 
nagsabi: 

(Sila baga'y nilikha mula sa wala? O sila baga ang mga 
manlilikha? * q s j| a baga ang lumikha ng kalangitan at 

kalupaan? Tunay, wala silang ganap na paniniwala.^ IQw'an 
52:35-36] 

0 Mula sa likas na kalagayan ng tao, ang tao ay 

nakakaramdam at tumatanggap sa pagkakaroon ng 
Manlilikha na lumikha sa kanila at gayon na rin ang 
sandaigdigan na kung saan sila ay nabubuhay. Ito ang 
tinatawag na mga pantas ng agham na may “Likas na 
kaalaman sa Relihiyon". Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Kaya't ituon mo (O Muhammad, H) ang iyong mukha (ang 
iyong sarili) tungo sa pananampalataya, na nahihilig sa 
katotohanan. (Kumapit at manatili ka) sa fitrah' 3 ng Allah, 
na sa gayunding kalagayan ay kanyang nilikha ang lahat 
ng mga tao. Walang anumang pagbabago ang marapat 
(na mangyari) sa mga nilikha ng Allah 14 . Ito ang tuwid na 
pananampalataya, datapwa't ang karamihan sa mga tao 
ay walang kaalaman.) [Qur'an 30:30] 

Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

"Ang bawat bata ay isinilang sa ilalim ng Fitrah [Likas na 
kalagayan); Subalit ang kanilang mga magulang ay ginawa 
silang mga Hudyo o kristiyano. Katulad ng nakikita mo sa 
mga hayop; Nakikita mo ba sila na putol ang ibang bahagi 


13 Fitrah: Ang likas na damdamin ng paniniwala ng tao na sumamba sa kanyang 
Tagapaglikha bago mamantsahan sa mga ibang pagkakataon mula sa panglabas na 
kadahilanan. Kaya't ang Islamikong monoteismo ay inilarawan bilang relihiyon ng 
fithrah - na siyang likas na pagkatao ng sangkatauhan. 

14 i.e., hayaan ang mga tao na maging tapat sa kanilang fitrah sa loob ng relihiyon ng 
Islam. 


37 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


pagkapanganak bago mo sila pagputol-putulin? Sila ay 
nagsabi, "O Sugo ng Allah, nakikita mo ba ang mga 
namamatay habang mga bata pa sila?" Siya ay nagsabi, 
"Ang Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang maaaring 
nagawa nila." iBukhari] 

Kung ang likas na kalagayan ng tao ay malihis, siya ay 
hahanap pa rin ng lakas na mangangasiwa sa kanyang mga 
gawain, at sa Kanya ay maaari siyang bumalik sa oras ng 
pangangailangan, kagaya ng mga kalagayan ng mga 
naunang mga nasyon; sila ay kukuha ng mga diyus-diyosan 
upang sambahin. Sila ay sasamba sa araw, buwan, mga 
bituin. Ito ay payak na kalikasan sa mga tao; kahit na ang iba 
sa kanila ay pinasisinungalingan ito dahil sa kanilang 
pagmamataas, at ang iba naman ay pinaniniwalaan nila ito. 
Ang likas na kaugaliang ito ay lumilitaw kapag ang isang tao 
ay nasa alanganing kalagayan... kapag siya ay may sakit, o 
nagapi ng demonyo, siya ay kusang mananawagan at 
magsasabi: "O Allah! o kaya ay titingin siya sa kalangitan, 
bilang pagtanggap na mayroong dakilang lakas, na 
makakapaglutas sa kanyang mga suliranin. Ang Allah (H) ay 
nagsabi: 

<At kung ang kasiphayuan ay dumatal sa tao, siya ay 
naninikluhod sa Amin, na nakahimlay sa kanyang tagiliran, 
o nakaupo o nakatayo; datapwat kapag napawi na Namin 
sa kanya ang kasiphayuan, siya ay nagpapatuloy sa 
(kanyang pagsuway) na wari bang Kami ay hindi niya 
pinanikluhuran upang pawiin ang kasahulan na sumaling sa 
kanya.) [Qur'an 10:12] 

□ Ang hamon ng Qur'an: Ang Qur'an ay humahamon sa 
buong nilalang na lumikha ng anumang bagay na may 
kaluluwa, gawin man nila ng sama-sama o mag-isa. Ang 
Allah(•«;) ay nagsabi: 

('O sangkatauhan! Isang halimbawang paghahambing ang 
iniharap, kaya't makinig dito. Katotohanan, Yaong mga 
tinatawagan (dinadalanginan) ninyo maliban sa Allah ay 


38 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl\^ 


hindi makakalikha (kahit na) ng isang langaw, kahit na sila 
ay magsama-sama sa layuning ito. At kung ang langaw ay 
umagaw ng isang bagay sa kanila, sila ay walang 
kakayahang makuha ulit ito mula sa langaw. Kaya't 
(kapwa) mahina ang naghahanap at ang hinahanap 15 .) 
[Qur'an 22:73] 

Ito ay dahil sa ang kaluluwa ay mula sa kapakanan ng 
Allah(Si). Walang nakakaalam sa katotohanan nito maliban 
ang Allah (Si). Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad, M) tungkol 
sa Ruh (kaluluwa); lyong sabihin, 'Ang kaalaman tungkol sa 
Ruh (kaluluwa) ay nasa aking Panginoon. At kayo (O 
sangkatauhan) ay hindi binigyan ng karunungan maliban 
sa kakarampot lamang.') [Qur'an 17:85] 

Ang nilalang ay hindi makakalikha ng anumang bagay na 
may kaluluwa. Sa Hadeeth Qudsi, ang Propeta (M) ay 
nagsalaysay na ang Allah (Si) ay nagsabi: 

"At sino pa ang mas walang katarungan sa siya na 
sumusubok lumikha ng kagaya ng Aking nilikha. Hayaan 
silang lumikha ng pinakamaliit na langgam, hayaan silang 
lumikha ng buto, hayaan silang lumikha ng hibla ng barley 
o sebada.” [ Bukhari] 

□ Ang walang kakayahan ng tao na gawin ang anumang 
naisin nila sa sandaigdigan. Ito ay isa pang patunay na 
mayroong Manlilikha [Allah] na lumikha at patuloy na 
nangangalaga sa mga nito. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Mayroon ka na bang nakita (O Muhammad, it) na 
nakikipagtalo kay Abraham tungkol sa (Kaisahan) ng 
kanyang Panginoon (Allah), sapagkat ang Allah ay 


15 Ang paghahambing ay ginawa dito sa taong sumasamba sa isang diyus-diyosan at sa 
kanyang sinasamba (ay kapwa mahina). 


39 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


nagkaloob sa kanya ng kaharian? Nang sabihin ni 
Abraham na, 'Ang Panginoon ko ay Siyang nagkakaloob 
ng buhay at naggagawad ng kamatayan.' At sinabi niya 
(ang nakikipagtalo), 'Ako (rin) ay nagkakaloob ng buhay at 
naggagawad ng kamatayan 16 .’ Si Abraham ay nagsabi, 
'Katotohanan! Ang Allah ang nagpapasikat ng araw mula 
sa silangan; ikaw baga ang nakakapangyayari na 
mapasikat ito mula sa kanluran?' Kaya't siya (na 
nakikipagtalo) na walang pananampalataya ay 
napatigagal (natigilan). At ang Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na mapaggawa ng kamalian) 
[Qur'an 2:258] 

□ Isa pang Patunay ng Kanyang (St) Pananatili ay ang 
hamon Niya sa lahat ng sangkatauhan na magdala ng 
anumang katulad ng banal na Qur'an, ang kahuli-hulihang 
aklat na ipinahayag sa sangkatauhan. Ang hamon na ito ay 
mananatiling hindi matutugunan hanggang sa Araw ng 
Pagbabayad. Ang Allah (it) ay nagsabi: 

<Sabihin: 'Kung ang sangkatauhan at mga Jinn ay 
magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong 
Qur'an, katiyakan, sila ay hindi makagagawa ng katulad 
nito, kahit na sila ay magtulungan sa bawat isa.'} [Qur'an 
17:88] 

Sinuman ang mag-aalinlangan sa katotohanan na 
mayroong Allah (Si) o kaya ay sa pagkapropeta ni 
Muhammad(i) ay hayaan siyang magdala ng kagaya ng 
Qur'an. Ang mga Arabo, na kung saan sila yaong mga 
pinakamahusay sa panahon na iyon, ay nagsumikap na 
gumawa ng kagaya ng Qur'an subalit hindi nila nagawa; 


16 Si Qataadah at ang iba ay nag-ulat; "Na may dalawang tao na dinala sa akin na 
nararapat magdusa ng kamatayan. Kaya't ipinag-utos ko na ang isa sa kanila ay patayin 
at ang isa ay pinatawad ko.. at hindi siya namatay." (ibn Katheer). 


40 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\£ 


kahimat ito ay ipinahayag sa kanilang wika (arabik). Kayat 
pinadali ng Allah (Si) ang hamon sa pagsabing: 

<0 di kaya sila ay magsasabi, 'Siya (Propeta 
Muhammad, H) ay nag-imbento nito (Qur'an)'. 

Magkagayon magdala kayo ng sampung Suwar (mga 
kabanata) na katulad nito sa mga naimbento, at tawagin 
ninyo kung sinuman ang ibig ninyo, maliban pa sa Allah 
(upang tumulong sa inyo), kung kayo ay nangungusap ng 
katotohanan!') [Qur'an 11:13] 

Lalong pinadali ng Allah (St) at sinabi: 

At kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa Aming 
ipinahayag (ang Qur'an ) sa Aming alipin (na si Propeta 
Muhammad,-®), kung gayon, kayo ay gumawa ng isang 
Surah (kabanata) na katulad nito at tawagin ninyo ang 
inyong mga saksi (mga tagapagtaguyod) tangi pa sa Allah 
kung kayo ay makatotohanan.) [Qur’an 2:23] 

Ang Qur'an ay ang ipinahayag na Salita ng Allah (Si), at ito 
ay hindi mapapasinungalingan. Ang Allah(Si) ay nagsabi: 

{At hindi (maaaring) maipahayag ng iba ang Qur'an 
maliban sa Allah, bagkus ito ang nagpapatunay ng 
kapahayagan (rebelasyon) na dumating noong pang una 
at isang ganap na paliwanag sa (mga naunang) 
Kapahayagan 17 , dito ay walang alinlangan mula sa Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng mga nilalang.) [Qur'an 10:37] 

Kung ito ay gawa-gawa (salamangka) lamang ng tao, 
siguradong sila ay makakakita ng maraming salungatan. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

{Hindi ba nila isinasaalang-alang ang Qur'an? Kung ito ay 
nagmula (sa iba) maliban pa sa Allah, (katotohanan), sila 


I7 Ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa Qur'an (na may ganap na paliwanag sa mga 
naunang Kapahayagan). 


41 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan.) 
[Qur'an 4:82] 

Ang batayan ng ating usapan tungkol sa Simula ng paglikha 
at ang katapusan nito ay ang pagsabi ng Allah (Si): 

<Ang Allah ang Manlilikha ng lahat ng bagay, at Siya ang 
Tagapagpatupad ng mga pangyayari sa lahat ng bagay. * 
Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng kalangitan at 
kalupaan...) [Qur’an 39:62-63] 




Ang Unang Pagkakalikha ng Nakikitang Mundo 


Dahil sa ang kaalaman at pang-unawa ng tao ay 
hanggang sa mga bagay na nakikita lamang o 
nasasaksihang mundo na kung saan siya ay nabubuhay ay 
hindi kinakailangan pa para sa kanya na maunawaan ang 
mundong hindi nakikita; maliban na lamang sa mga bagay 
na magtuturo sa kanya upang malaman ang Kadakilaan ng 
kanyang Tagapaglikha, at ang ilapit siya sa Kanyang 
kalugdan at ang Jannah. Sa dahilang ito, ang Allah, ang 
Kataas-taasan, ay patuloy na nagpadala ng mga sugo sa 
sangkatauhan at binigyan Niya sila ng kaalaman tungkol sa 


42 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLandV 


mundo at sa mga bagay na hindi nakikita upang ang tao ay 
maging mabuti. Kung ang pang-unawa ng tao ay hindi 
maunawaan kung ano ang nangyayari sa isang lugar na 
hiwalay sa kanya sa pamamagitan ng pader, magkagayon 
tama na hindi nito mauunawaan ang mundong hindi nakikita. 
Ang Allah (ii) ay nagsabi: 

<Siya (Allah) na lumikha ng pitong kalangitan na 
magkakapatong 18 sa isa't isa. Ikaw ay walang makikita na 
kamalian sa mga Likha ng Pinakamahabagin. Kaya't muli 
mong ibaling ang iyong paningin (sa kalangitan); 'Ikaw ba 
ay nakamamalas ng anumang di pagkakaayon (siwang o 
lamat)?' * Kaya't muli mong malasin at muli mo pang 
malasin 19 , ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo sa 
kalagayan ng pangayupapa at napapagal-) [Qur'an 67:3-4] 




Ang Paglikha ng mga Langit at Lupa at kung Ano 
ang Nasa pagitan 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Siya (Allah) ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan 
sa katotohanan; At sa araw na iyon nang Siya ay magwika: 
"Mangyari nga, at ito ay magaganap." Ang Kanyang Salita 
ay Katotohanan 20 . Ang Kanyang naisin ang 
makapangyayari sa Araw na ang Tambuli ay hihipan. Siya 
ang Ganap na Nakakaalam sa lahat ng mga nakalingid at 


18 i.e., magkakapatong na akma sa isa't isa. 

19 i.e., ilang ulit na tiningnan. 

20 Kung ipakahulugan ang 'Araw' (ng Muling Pagkabuhay) dapat ang pangungusap ay: 
"At sa Araw sinabi Niya, 'Mangyari nga' at ito ay magaganap, ang Kanyang Salita ay 
Katotohanan.' 


43 





Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


nakalantad 21 , at Siya ang Tigib ng Karunungan, ang 
Pinakamaalam sa lahat ng bagay.) [Qur'an 6:73] 

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa sa mga ilang 
nilikha na makikita sa mga kalangitan at sa kalupaan; Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

(At ginawa Namin ang kalangitan na isang bubungan, na 
ligtas at ganap na nababantayan. Datapwat sila ay 
tumatalikod sa mga Tanda (sa kalangitan) nito. * At Siya 
ang lumikha ng gabi at ng maghapon, at ng araw at ng 
buwan, ang bawa't isa (sa kalangitan) ay lumulutang sa 
orbita (sa pag-inog).> [Qur’an 21:32-33] 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(Ano? Kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa 
kalangitan na Kanyang itinatag? * Kanyang itinaas ang 

kulandong nito at Kanyang ginawang maayos at ganap. * 
At ang gabi nito ay nilukuban Niya ng kadiliman, at ang 
umaga nito ay ginawaran Niya ng liwanag. 22 * rnatapos 
nito ay inilatag Niya ang kalupaan. * At nagpalabas Siya 
mula rito ng tubig at pastulan. * At ang kabundukan ay 
itinindig Niya ng matatag. * Bilang kapakinabangan (i.e.: 

panustos) sa inyo atsa inyong bakahan (hayupan) ) [Qur'an 
79:27-33] 


Ang Allah (SI) ay nagsabi: 


21 Kung ano ang nakikita, nakalantad at batid ng tao. Ang karunungan ng Allah (8s) ay 
saklaw ang katotohanan ng lahat ng bagay at ang lahat ng mga panyayari, kahit papaano 
ang anyo na nakikita para sa mga tao. 

22 i.e., nilikha ang araw mula sa kaibuturan ng nakapaligid na kadiliman. 


44 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


{At ipinadala Namin ang pampatabang hangin 23 , at 
ibinuhos ang ulan mula sa alapaap, at nagbigay ng inumin 
mula dito, at hindi kayo ang nagmamay-ari ng kanilang 
pinagkukunan (na magbigay ng tubig sa sinumang inyong 
naisin o ipagkait ito sa kaninumang inyong naisin).) [Qur'an 
15:22] 

Mayroong iba’t-ibang uri ng mga hangin, ang iba ay bilang 
habag mula sa Allah (it). Ang Allah (St) ay nagsabi: 

{At Siya ang nagpadala ng hangin bilang pagpapahayag 
ng mabuting balita ng Kanyang habag (i.e.: pagpatak ng 
ulan dahil sa hangin), hanggang ito ay makapagdala nang 
mabigat na ulap, Aming ipinadpad ito sa isang tigang na 
lupa, at Aming pinapangyari na ang ulan ay mamalisbis 
dito at nagpasibol (sa kalupaan) ng lahat ng uri ng 
bungang kahoy. Sa gayon ding paraan ay ibabangon ang 
mga patay, upang kayo ay mabigyan ng aral at paala- 
ala.) [Qur'an 7:57] 

Bagama’t sa iba ay mga kaparusahan. Ang Allah(St) ay 
nagsabi: 

{O kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan, na kayo ay 
hindi Niya muling ibabalik dito (ie.: sa dagat) sa 
pangalawang pagkakataon, at magpaparating laban sa 
inyo ng isang ipu-ipo at lulunurin kayo dahilan sa inyong 
kawalan ng pananalig. Magkagayon, kayo ay hindi 
makatatagpo ng sinumang gaganti para sa inyo laban sa 
Amin (o sinuman ang hihingi ng pagbabayad-pinsala).) 
[Qur'an 17:69] 


At sinabi rin ng Allah (St): 


23 Ang mga hangin ay ang sanhi ng nagmamadaling pag-ulan mula sa mga ulap at 
nagdadala ng mga pulbos (pollen) na bulaklak na siyang sanhi sa pagbinhi ng ibang mga 
bulaklak. 


45 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


<...at humaplit ang isang ipu-ipo na may apoy (sa 
halamanan), at ito ay nasilaban...) [Qur'an 2:266] 


Sinabi rin ng Allah (St): 

{Kaya't Aming ipinadala laban sa kanila ang umuugong na 
hangin sa araw ng masamang pangitain (para sa kanila)...) 
[Qur'an 41:16] 

Nilikha ng Allah (St) ang pitong kalangitan at ang pitong 
kalupaan. Ang Allah (it) ay nagsabi: 

{Ang Allah ang lumikha ng pitong kalangitan at ng 
kalupaan, sa gayong ding bilang (pito). Ang Kanyang pag- 
uutos ay bumababa sa pagitan nila (ng langit at lupa), 
upang inyong malaman na ang Allah ang may 
Kapangyarihan sa lahat ng bagay at napapalibutan ng 
Allah ang lahat ng bagay sa Kanyang Karunungan.) [Qur'an 
65:12] 

Sa pasimula ng paglikha, ang mga kalangitan at ang 
kalupaan ay magkasama't magkadugtong. Ang Allah(St) ay 
nagsabi: 

{Hindi baga napagmalas ng mga hindi sumasampalataya 
na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang 
magkabuklod na piraso, at saka Namin pinaghiwalay 
yaon? At nilikha Namin mula sa tubig ang lahat ng 
nabubuhay na bagay. Hindi baga sila mananampalataya?) 
[Qur'an 21:30] 

Ipinabatid sa atin ng Allah (ft) nang likhain niya ang mga 
kalangitan, ang kalupaan at ang lahat ng nasa pagitan nito. 
Sinabi Niya (SI): 

{Sabihin, 'Tunay bang hindi kayo sumasampalataya sa 
Kanya na lumikha ng kalupaan sa dalawang araw? At kayo 
ay nag-aakibat ng mga kapantay (sa pagsamba) sa 
Kanya? Siya ang Rabb (Panginoon) ng lahat ng mga 
nilalang. Inilagay niya (sa kalupaan) ang mga bundok na 


46 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


nakatindig nang matatag sa ibabaw nito, at nagkaloob 
Siya ng mga biyaya sa kalupaan, at tiniyak (Niya) ang 
laang ikabubuhay (ng mga nilalang) sa apat na Araw nang 
walang pagtatangi-tangi 24 , para sa (kaalaman ng) mga 
nagtatanong (tungkol sa pagkalikha nito). At pagkaraan, 
Siya ay nag-/sfawa (pumaibabaw) sa kalangitan (sa 
paraang naaangkop sa Kanyang Kamahalan) nang ito ay 
isa pang usok at Siya ay nagwika rito at sa kalupaan: 
'Magsiparito kayo kapwa sa Akin maging sa nais ninyo o sa 
ayaw ninyo.' Sila ay nagsabi: 'Kami ay pumaparito sa 
aming kagustuhan'. At naganap Niyang malikha ang mga 
ito bilang pitong kalangitan sa dalawang araw at itinakda 
sa bawat kalangitan ang kanilang tungkulin at kautusan. At 
Aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan ng 
mga ilaw (bituin) at ginawaran ito ng tagapagbantay 25 
(laban sa mga demonyo). Ito ang pagpapasiya (Niya), ang 
Sukdol ng Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.) 
[Qur'an 41:9-12] 


24 Siya rin "apat na araw na magkakatulad" o "natapos sa apat na araw". 

25 Ang pangangalaga mula sa mga demonyo na may balak magnakaw ng mga kaalaman 
mula sa mga anghel. 


47 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Ang Paglikha sa mga Anghel 


Nilikha ng Allah (St) ang mga Anghel mula sa liwanag. Ang 
Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga 
Jinn ay nilikha mula sa apoy na walang usok, at si Adan ay 
nilikha mula sa malagkit na lupa.” [Muslim] 

Nilikha sila ng Allah (St) upang magsagawa ng mga 
katiyakan gawain; na ito ay kanilang isinagawa. Ang Allah(ft) 
ay nagsabi: 

((Ang mga Anghel ay nagsabi), 'Walang sinuman sa amin 
ang hindi nakakaalam sa aming itinakdang tungkulin. At 
katotohanan, kaming (mga anghel) ay nakatindig na 
magkakahanay sa pagdarasal. At katotohanan, kaming 
(mga anghel) ay sumasambit ng kaluwalhatian ng Allah.’> 
[Qur'an 37:164-166] 

Ipinabatid ng Allah (St) sa atin ang ibang mga pangalan 
nila, katulad nina, Jibreel(m &\) (Gabriel), Mkaa'ee/(3s@) 
(Michael), at lsraafeel(mB\) (Rafael). Ang Allah(Sg) ay nagsabi: 

(Sinuman ang maging kaaway ng Allah, ng Kanyang mga 
anghel at ng Kanyang mga Tagapagbalita (Sugo) at si 
Gabriel at si Mikael, kung gayon, katotohanang ang Allah 
ay kaaway ng mga hindi sumasampalataya.) [Qur'an 2:98] 

Si Jibreel («ai) ay ang anghel na ipinanahog na may dalang 
kapahayagan para sa mga Sugo, na silang nagpahayag sa 
kanilang mga nasyon o bansa. Ang Allah(St) ay nagsabi: 

(Ang mapagkakatiwalaang Espiritu (si Arkanghel Gabriel) 
ay ipinanaog; * Sa iyong puso (O Muhammad, M), upang 

ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala.) [Qur'an 26:193- 
194] 


48 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


Si Meekaa'eel (ssa) ay itinalaga sa gawaing pamumudmod 
ng ulan sa mga halamanan at gulayan. Si Israafeel ay 
itinalaga sa gawaing pag-ihip ng tambuli. Sa unang pag-ihip 
niya ang lahat ay magigimbal sa takot. Ang Allah(fs) ay 
nagsabi: 

<At (alalahanin) ang Araw na ang tambuli ay hihipan, at 
ang lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng mga nasa 
kalupaan ay magigimbal, maliban sa kanya na maibigan 
ng Allah...) [Qur'an 27:87] 

Pagkatapos, ihihipan niya ang tambuli ng dalawang beses 
sa Araw ng Pagbabayad; sa pangalawang pag-ihip ang 
lahat ay mamamatay, at ang ikatlong pag-ihip ang lahat ay 
magpapanag-uli at muling bubuhayin. Ang Allah (H) ay 
nagsabi: 

<At ang tambuli ay hihipan, at ang lahat ng nasa kalangitan 
at kalupaan ay mamatay, maliban sa kanya na maibigan 
ng Allah. At matapos, ito ay hihipan sa pangalawang 
pagkakataon, at pagmasdan, sila ay magsisitindig at 
magsisitanaw.) [Qur'an 39:68] 

Isa sa mga anghel ay ang Anghel ng Kamatayan at ang 
kanyang mga katulong. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At Siya ay hindi Mapapasubalian, na Nakakapangyari sa 
Kanyang mga alipin, at Siya ay nagsusugo ng mga 
tagapangalaga - mga anghel (para sa inyo), hanggang 
ang kamatayan ay dumatal sa isa sa inyo, ang Aming Sugo 
(ang anghel ng kamatayan) at ang kanyang mga kawaksi 
ay kukuha ng kanyang kaluluwa, at sila ay hindi 
nakakalimot (sa kanilang tungkulin). * At pagkaraan, sila ay 
ibabalik sa Allah, ang kanilang Tunay na Panginoon. 
Katotohanang nasa Kanya ang pagpapasiya at Siya ay 
Maagap sa Pagsusulit.) [Qur’an 6:61-62] 


49 



Ang Simula at ang Katapusan 


Mainland V 


Ang ilan sa kanila ay ang mga nagdadala sa Trono ng 
Allah (ss) at pati na ang mga rmalalapit sa Kanya(fs). Ang 
Allah(St) ay nagsabi: 

<Ang Mesiyas ay hindi magwawalang-bahala na maging 
tagapaglingkod ng Allah, gayundin ang mga anghel na 
pinakamalapit sa Kanya. At sinumang magtakwil ng 
pagsamba sa Kanya at maging palalo, sila ay Kanyang 
titipuning lahat nang sama-sama sa Kanya (upang 
magsulit).) [Qur'an 4:172] 

Ang mga iba ay naitalaga sa mga gawain sa Jannah, at ang 
iba naman ay itinalaga sa mga gawain sa Impiyerno. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

{O kayong nagsisisampalataya! Kalingain ninyo ang inyong 
sarili at inyong mga kaanak sa Apoy (ng Impiyerno) na ang 
panggatong ay mga tao at bato, na rito (ay nakatalaga) 
ang mga anghel, na malupit at mahigpit, na hindi 
sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-uutos na 
kanilang tinatanggap mula sa Allah, bagkus ay gumagawa 
ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-uutos.) [Qur’an 66:6] 

Ang mga iba sa kanila ay napag-utusan na pangalagaan 
ang mga tao. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Sa bawat isang (tao) ay may mga anghel na 
magkasunod, sa kanyang harapan at sa kanyang likuran. 
Sila ay nagbabantay sa kanya sa pag-uutos ng Allah...) 
[Qur'an 13:11] 

Ang iba sa kanila ay tagapagtala sa mga ginagawa ng mga 
tao. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At katotohanan na may (naitalaga) na nagbabantay sa 
inyo (mga anghel na nag-iingat ng mga gawa ng mga 
tao), * Mararangal na nagtatala. * Nakababatid ng (lahat) 

ng inyong ginawa.) [Qur'an 82:10-12] 


50 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Nilikha ng Allah (St) ang mga Anghel upang sambahin 
lamang Siya. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anupamang nasa 
kalangitan at kalupaan. At yaong mga malalapit sa Kanya 
(tulad ng mga anghel) ay hindi naging mga palalo sa 
pagsamba sa Kanya, gayundin, sila ay hindi nagsasawa (sa 
pagsamba sa Kanya). * Sila (ang mga anghel) ay 
lumuluwalhati ng (Kanyang) mga Papuri sa gabi at araw, at 
sila ay hindi lumulubay.) [Qur'an 21:19-20] 

Walang sinuman ang nakakaalam sa kanilang tamang 
bilang maliban sa Allah (Si). Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(...At walang nakakaalam sa mga hukbo ng iyong 
Panginoon maliban sa Kanya...) [Qur'an 74:31] 

Kung sinuman ang magnais ng karagdagan kaalaman 
tungkol sa paksang ito ay maaaring magbasa ng mga aklat 
(na batay sa Qur'an at sa mapagkakatiwalaang Sunnah ) na 
tumatalakay sa mga anghel at ang kanilang mga tungkulin. 


IIP&PPIP 


51 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflV^ 


Ang Paglikha sa mga Jinn 

Nilikha ng Allah (St) ang mga Jinn na hindi nakikita at sila ay 
nilikha upang sumamba lamang sa Kanya. Ang Allah (SI) ay 
nagsabi: 

(At hindi Ko (Allah) nilikha ang mga Jinn at mga Tao 
maliban na tanging sambahin Ako (lamang). Hindi ako 
naghahangad ng panustos mula sa kanila (ikabubuhay sa 
kanilang sarili o sa Aking mga nilalang), gayundin naman, 
Ako ay hindi nanghihingi sa kanila na Ako ay kanilang 
pakainin. Katotohanan, ang Allah ang Tagapanustos ng 
Lahat, ang Nag-aangkin ng Kapamahalaan, ang 
Pinakamakapangyarihan.) [Qur'an 51:56-58] 

Sila ay inutusan upang sumunod sa mga batas ng Deen 
katulad ng mga tao na napag-utusan dito. Ang Allah(St) ay 
nagsabi: 

(At (alalahanin, O Muhammad, H) nang isugo Namin sa iyo 
ang iilan mula sa lipon ng mga Jinn, na nakikinig sa Qur'an. 
At nang sila ay nakalapit (habang ito ay binabasa), sila ay 
nagsabi; 'Makinig ng tahimik!' At nang ang pagdalit ay 
natapos na, sila ay nagsibalik sa kanilang pamayanan 
upang sila ay bigyan ng babala. * sila ay nagsabi: 'O aming 
pamayanan! Katotohanang aming napakinggan ang 
(dinalit) na Aklat ( Qur'an ) na ipinanaog pagkatapos ni 
Moises na nagpapatotoo sa mga ipinahayag bago pa rito, 
na namamatnubay sa Katotohanan at sa Matuwid na 
Landas [Qur'an 46:29-30] 


Nilikha ng Allah (Si) ang Jinn mula sa apoy. Sinabi Niya(Si): 

(Nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa putik na tulad (ng 
gamit) sa palayukan. * At nilikha Niya ang mga Jinn mula 

sa apoy na walang usok.) [Qur'an 55:14-15] 


Sinabi rin ng Allah (St): 


52 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamland\ 


{At katotohanang nilikha Namin ang tao mula sa putik na 
hinubog sa maitim at madulas na lupa. * At ang Jinn ay 

Aming nilikha noon pang una mula sa lagablab ng apoy na 
walang usok.) [Qur'an 15:26-27] 


rXvX't'X't'X': 


53 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Ang Paglikha kay Adan (8S9) 


Si Adan (tm) ay ang ama ng sangkatauhan. Ang Allah(St) 
ay nagsabi: 

(At (alalahanin, O Muhammad, St), nang magwika ang 
inyong Rabb (Panginoon) sa mga anghel; 'Katotohanan, Ako 
ay maglalagay sa kalupaan ng Khalifah (mga 
mamamahala) sa kalupaan sa maraming sali't saling lahi.' 
Sila ay nagsabi; 'Maglagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na 
gumagawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng 
dugo, at (habang) kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri 
at pagpaparangal sa Inyong Banal (na Pangalan)?' Siya 
(Allah) ay nagwika: 'Nababatid Ko ang hindi ninyo 
nalalaman.' * At itinuro Niya kay Adan ang pangalan ng 

lahat ng bagay. Pagkatapos itinambad Niya ang mga ito sa 
harapan ng mga anghel at nagsabi: 'Sabihin ninyo sa Akin 
ang mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.' * Sila 
(mga anghel) ay nagsabi: 'Luwalhatiin Kayo! Kami ay walang 
kaalaman maliban sa itinuro Ninyo sa amin. Katotohanan 
Kayo lamang ang may Ganap na Kaalaman at Karunungan. 
* Siya (ang Allah, H) ay nagsabi; 'O Adan! Sabihin mo sa 
kanila ang kanilang mga pangalan.' At nang masabi na niya 
sa kanila ang kanilang mga pangalan, ang Allah ay 
nagwika: 'Hindi baga Aking winika sa inyo na nababatid Ko 
ang mga lihim ng langit at lupa? At talastas Ko kung ano ang 
inyong inilalantad at ikinukubli?'* At (alalahanin) ng Kami ay 
nagwika sa mga anghel: 'Magsagawa kayo ng sujud 
(pagyukod at pagpapatirapa) kay Adan; at sila ay 
nagpatirapa maliban kay Iblees . 26 Siya ay tumanggi at siya 
ay mapagmataas, at siya ay napabilang sa mga nagtatakwil 


26 Ang pantanging pangalan ni Satanas, na hindi isang anghel kundi mula sa mga jinn. 
Ang pagpapatirapa ay ginagawa bilang pagsunod at pagsuko sa Allah, at ito ay 
itinuturing din bilang paggalang at hindi pagsamba. 


54 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


sa pananampalataya. * At Kami ay nagwika; 'O Adan! 

manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso a * kiimain kayo 
rito ng may (kaluwagan at) kasaganaan saanman at 
kailanman ninyo naisin. Datapwa't huwag ninyong lapitan 
ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga 
makasalanan.' * Ngunit (hindi naglaon) ay nagawa ni 
Satanas na sila ay mapalabas dito (sa Paraiso o Halamanan) 
at maalis (sa kalagayan ng katahimikan) na kanilang 
kinalalagyan. At Kami ay nagwika; 'Magsibaba kayong 
(lahat sa lupa), bilang magkakaaway at ang kalupaan ang 
inyong magiging tirahan at bilang pansamantalang 
panustos. * At si Adan ay tumanggap ng mga Salita (ng 

pagsisisi) mula sa kanyang Rabb (Panginoon), attinanggap 
ng Rabb ang paghingi niya ng patawad. Katotohanan, Siya 
ay ang lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. * 
Kami (Allah) ay nagwika; 'Magsibaba kayong lahat mula rito 
(Paraiso). At mayroong dumatal sa inyo bilang patnubay 
mula sa Akin; at sinumang sumunod sa Aking patnubay - ay 
walang dapat pangambahan, at hindi magkakaroon ng 
kalumbayan. * Datapwat ang mga nagtatakwil ng 
pananampalataya at nagpapasinungaling sa Aming Ayat 
(mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, tanda atbp.), 
sila ang magsisipanahan sa Apoy; mamamalagi sila rito 
magpakailanman.’) [Qur'an 2:30-39] 

Ang mga tao ay mula sa mga anak at inapo ni Adan. Ang 
Allah(H) ay nagsabi: 

(O sangkatauhan! Pangambahan ninyo ang inyong Rabb 
(Panginoon) na lumikha sa inyo mula sa isang tao 
(Adan)...) [Qur'an 4:1] 

Ang Propeta (it) ay nagsabi tungkol dito: 

“O mga tao, ang inyong Rabb (Panginoon) ay Isa, at tunay 
na ang inyong ama ay isa. Kayong lahat ay nilikha mula 
kay Adan, at si Adan ay mula sa alabok. Walang 


55 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


nakahihigit na Arabo kaysa sa di-Arabo, ang di-Arabo 
kaysa sa Arabo, ang pulang tao kaysa puti, o ang puti 
kaysa sa pula, maliban sa kabutihan at kabanalan.” 
[Ahmed] 




56 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNr 


Papaano Nilikha si Adan (®9) 

Ipinaliwanag ng Allah (Si) na si Adan (sm) ay nilikha mula sa 
lupa; ang Allah (ft) ay nagbigay halimbawa sa iba't-ibang 
pamamaraan. Sa talatang sumusunod ang Allah (Si) ay 
nagsabi na si Adan (*s) ay nilikha mula sa alabok: 

(Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus sa paglikha sa 
kanya ng Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya 
mula sa alabok, at (Kanyang) winika; 'Mangyari nga', at 
siya ay nalikha.) [Qur'an 3:59] 

Sa talatang ito sinabi ng Allah (Si) na nilikha siya (ang tao) 
mula sa malagkit na lupa: 

<Siya ang lumikha sa inyo mula sa malagkit na putik, at 
pagkatapos ay nagtakda ng isang natataningang panahon 
(para sa inyong kamatayan). At mayroon ding nasa-Kanya 
na isang natataningang panahon (para sa inyong muling 
pagkabuhay), subalit kayo ay nag-aalinlangan (sa Muling 
Pagkabuhay).) [Qur’an 6:2] 

Sinabi ng Allah (Si) na nilikha siya (tao) mula sa madikit at 
malagkit na lupa: 

<...Sila ba ay higit na malakas (o higit na may kahirapan) 
na nilikha, o yaong (mga iba pa) na Aming nilikha (tulad 
ng kalangitan, ang kalupaan at ang kabundukan atbp.)? 
Katotohanang Aming nilikha sila mula sa malagkit na 
putik.) [Qur'an 37:11] 

Ang Allah (Si) ay nagsabi na nilikha Niya siya mula sa 
malagkit na lupa katulad ng (pagsagawa) sa mga palayok, 
paso atbp: 

<Nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa (malambot na) putik 
na tulad (ng gamit) sa palayukan.) [Qur’an 55:14] 


57 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Nilikha ng Allah (Si) ang tao mula sa putik na hinubog sa 
maitim at makinis na lupa: 

{At katotohanang nilikha Namin ang tao mula sa putik na 
hinubog sa maitim at makinis na lupa.) [Qur'an 15:26] 

Magkagayun pa man, si Adan (ss@) ay nilikha mula sa isang 
sangkap. Nilikha ng Allah (St) si Adan (3s@) mula sa malagkit 
na lupa, at siya ay dumaan sa iba't-ibang yugto. Siya ay 
namalagi sa ganoong yugto, hanggang sa kagustuhan ng 
Allah (Si); pagkaraan noon inihipan sa kanya ng Allah (Si) ang 
kaluluwang nilikha para sa kanya. Ang Allah (it) ay nagsabi: 

{At (alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nangusap sa 
mga anghel: 'Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa 
putik na hinubog sa maitim at makinis na lupa. Kaya't nang 
ito ay Aking natapos nang ganap, at (matapos na) Aking 
maihinga sa kanya (Adan) ang kaluluwa na Aking nilikha 
para sa kanya, kayo (mga anghel) ay lumuhod at 
magpatirapa sa kanya (bilang paggalang at hindi 
pagsamba).' Kaya't ang mga anghel ay nagpatirapa sa 
kanya, silang lahat nang sama-sama. Maliban kay Iblis 
(Satanas), siya ay tumanggi na makasama ng mga 
nagpatirapa. ) [Qur'an 15:28-31] 

Ang mga tao pagkatapos ay nagparami mula sa mahinang 
parang-tubig na sangkap (semilya). Ang Allah(St) ay nagsabi: 

{Siya ay lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na 
paraan at sinimulan Niya ang paglikha sa tao mula sa putik. 

* At ginawa Niya ang kanyang mga supling mula sa tubig 

na lubhang aba (katas ng semilya ng lalaki at punlay ng 
babae).* At Kanyang hinubog siya sa ganap na sukat, at 

hiningahan Niya ito ng Kanyang espiritu (ang kaluluwa na 
nilikha ng Allah para sa taong iyon) at iginawad Niya sa 
inyo ang pandinig (tainga), paningin (mata) at pang- 
unawa (puso). Kakarampot lamang (sa inyo) ang 
nagbibigay ng pasasalamat!) [Qur'an 32:7-9] 


58 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


Katulad ng unang tao na nilikha mula sa alabok (ng lupa), 
ang tao ay babalik dito, at mula dito siya ay bubuhaying 
muli sa Araw ng Pagbabangon. Ang Allah (H) ay nagsabi: 

<(Mula sa lupa) Aming kayong nilikha, at dito kayo ay 
Aming ibabalik, at dito kayo ay muli rin Naming 
bubuhayin.) [Qur'an 20:55] 




Ang mga Katangian ni Adan (*») 

Ang Sugo ng Allah (St) ay nagsabi tungkol sa kangyang 
(Adan) mga katangian. Sinabi niya (St): 

“Nilikha ng Allah si Adan na may taas na animnapung 
dangkal ng kamay, at sinabi sa kanya: 'Puntahan at batiin 
mo ang mga anghel at pakinggan mo kung papaano ka 
nila babatiin; ganyan ang inyong mga pagbati at pati na 
ang pagbati ng inyong mga magiging anak.’ (Kaya siya ay 
pumaroon at nagsabi): ‘As-Salamu alaykum,' at sila ay 
sumagot, ‘As-Salamu ‘alaykum wa Rahmatullah.’ Sila ay 
nagdagdag ng, ‘wa Rahmatullah’. Ang sinumang pumasok 
ng Jannah ay gagawin ang katangian ni Adan, at ang mga 
nilikha sa panahong ito ay bumababa (lumiliit) ang 
kanilang taas (sukat).” [Bukhari] 




59 





Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


Bakit ang mga Anak ni Adan (*®) ay Magkakaiba? 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagpaliwanag kung bakit ang 
mga anak ni Adan (ss@) ay magkakaiba sa bawat isa; kahit sa 
kulay, pag-uugali at sa kanilang katangian. Ang Propeta(it) 
ay nagsabi: 

“Katotohanan nilikha ng Allah (St) si Adan (as) mula sa 
isang dakot na Kanyang sinalok sa lupa, ganyan ang mga 
anak ni Adan na nagmula sa (hubog at katangian) ayon sa 
(partikular) na lupa (kung saan sila nilikha). Ang mga iba ay 
pula, itim, puti at dilaw at ang iba ay hindi inaalintana ang 
(hirap ng) buhay, mayroong mga malungkutin, mayroong 
kasuklam-suklam, mayroong mabuti at dalisay, ang mga 
iba naman ay magkahalo ang kaugalian.” [/bn Hibbaan] 




Ang Paglikha kay Haw'waa' (Eba) ang Ina ng 
Sangkatauhan 

Pagkatapos nilikha ng Allah (SI) si Adan (a@), nilikha Niya ang 
kanyang asawa mula sa kanyang kaliwang tadyang, 
magkagayon siya ay makapagbigay ginhawa sa kanya, at 
sila ay makapag-parami. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<0 sangkatauhan! Maging masunurin kayo sa inyong Rabb 
(Panginoon) na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at 
mula sa kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa 
(Haw'waa' o Eba), at mula sa kanilang dalawa ay nilikha 
Niya ang maraming lalaki at babae; at pangambahan 
ninyo ang Allah, na sa pamamagitan Niya (sa Kanyang 
Pangalan) ay humihingi kayo ng karapatan sa isa't isa at 
(huwag ninyong putulin ang ugnayan) ng mga 


60 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


sinapupunan (ang pagkakamag-anak). Katiyakan, ang 
Allah ay lagi nang Nagmamasid sa inyo.) [Qur'an 4:1] 

Ang Propeta [M] ay nagsabi: 

“Sinuman ang sumasampalataya sa Allah at sa Huling Araw 
hayaan siyang huwag manakit ng kanyang kapitbahay. 
Pakitunguhan ang inyong mga asawa ng mabuti, dahil 
tunay na sila ay nilikha mula sa tadyang. Katotohanan, ang 
pinaka baluktot na parte ng tadyang ay ang nasa bandang 
itaas. Kung subukan mo itong ituwid, ito ay mababali, at 
kung hayaan lang siya, ito ay mananatiling nakabaluktot, 
kaya't pakitunguhan ang inyong mga asawa ng mabuti.” 
[Bukhari] 



Ang Tahanan nina Adan (®si) at Eva 


Sila ay tumira sa Paraiso bago pinalayas mula dito, dahil sa 
kasalanan na nagawa ni Adan (a®). Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 


<At (alalahanin) nang Aming sabihin sa mga anghel; 
'Magpatirapa kayo kay Adan,' at silang lahat ay 
nagpatirapa maliban kay Iblis, siya ay tumanggi. * At Kami 

ay nagsabi; 'O Adan! Tunay siya ay isang kaaway sa iyo at 
sa iyong asawa, kaya't huwag ninyong hayaan na kanyang 
maitaboy kayo mula sa Jannah (Paraiso) upang kayo ay 
magkaroon ng kapighatian. * Tunay na kayo ay hindi 

makakaranas dito ng pagkauhaw, o mainitan ng sikat ng 
araw. * Pagkaraan si Satanas ay bumulong sa kanya na 

nagsasabi; 'O Adan! Aakayin ba kita sa Puno ng Walang 


61 




Ang Simula at ang Katapusan 


Hanggang Buhay at sa mga pag-aari na hindi masisira?' * 

At sa kalaunan, sila (Adan at ang kanyang asawa) ay 

kapwa kumain (ng bunga) ng puno; at sa gayon, ang 
kanilang maselang bahagi (ng katawan) ay nalantad sa 
kanila; at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga 
dahon sa Jannah bilang kanilang pantakip. At sinuway ni 
Adan ang kanyang Panginoon, kaya't siya ay napaligaw sa 
kamalian. * At pagkaraan, hinirang siya ng kanyang Rabb 

(Panginoon) at Siya (Allah) ay bumaling sa kanya sa 
pagpapatawad at pinagkalooban siya ng patnubay. * Siya 

(Allah) ay nagwika; 'Magsibaba kayong lahat (ng inyong 
inanak) na ang ilan sa inyo ay kaaway ng iba. At kung 
mayroong patnubay na dumatal sa inyo na manggagaling 
sa Akin, kung gayon, sinuman ang sumunod sa Aking 
patnubay ay hindi mapapaligaw (sa kalupaan) at gayundin 
naman, siya ay hindi malulumbay (sa Kabilang Buhay). * At 

sinumang sumuway sa Aking Paala-ala, tunay na 
sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya ay bubuhayin 
Naming muli na bulag sa Araw ng Muling Pagkabuhay.’) 
[Qur'an 20:116-124] 



62 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Ang Simula ng Pagpapadala ng mga Sugo. 

Sa mga sampung salinlahi pagkatapos ni Adan, ang mga 
tao ay lumihis mula sa katotohanan, Kaya't ang Allah (St) ay 
nagpadala ng mga Sugo. Si Ibn ‘Abbaas (-*■) ay nagsabi: 

“Ang mga tao noon sa sampung salinlahi sa gitna nina 
Noah( 3 S@i) at Adan(ssi) ay sumusunod sa Deen. Pagkaraan, 
ang mga ito ay lumihis sa (tamang daan) kaya nagpadala 
ang Allah ng mga ibang Propeta, bilang tagapagbigay ng 
magandang mga balita (tungkol sa Jannah - Paraiso) at 
bilang tagapagbabala (ng Impiyemo)." [ Haakim] 

Ang unang Sugo na ipinadala sa sangkatauhan ay si 
Noah(«ai). Ang Allah (Si) ay nagsabi; 

^Katotohanan ikaw (O Muhammad, H) ay binigyan Namin 
ng inspirayson (kapahayagan), kung papaano rin Namin 
binigyan ng inspirasyon si Nuh (Noah) at ang mga Propeta 
na sumunod sa kanya...) [Qur'an 4:163] 


Ipinabatid sa amin ng Allah (ft) mula sa Qur'an ang mga 
ibang pangalan ng mga Propeta at Sugo. Ang Allah (St) ay 
nagsabi; 

<At yaon ang Aming Katibayan na Aming ibinigay kay 
Abraham laban sa kanyang pamayanan. Aming itinataas 
ang antas ng sinuman na Aming maibigan. Katotohanan, 
ang iyong Rabb (Panginoon) ay Tigib ng Karunungan, ang 
Ganap na Maalam. * At iginawad Namin sa kanya 

(Abraham) si Isaac at Hacob- at ang bawat isa sa kanila 
(lahat) ay Aming pinatnubayan. At noong una pa sa kanya, 
Aming pinatnubayan si Noah, at ang kanyang mga supling 
na sina David, Solomon, Job, Hoseph at Moises at Aaron. Sa 
ganito Namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng 
kabutihan. * At si Zakarias, at si Juan at Hesus at Elias, ang 

bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng matutuwid. * At si 


63 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


Ismael at Elisha, at Jonas at Lut, at ang bawat isa sa knila ay 
Aming kinasihan nang higit sa lahat ng mga nilalang (ng 
kanilang kapanahunan). * Atgayundin ang ilan sa kanilang 

mga Ama at kanilang mga supling at kanilang mga 
kapatid, sila ay Aming hinirang at sila ay Aming 
pinatnubayan sa tuwid na landas.) [Qur'an 6:83-87] 


Sinabi rin ng Allah (St): 

(Sabihin (O mga Muslim): 'Kami ay sumasampalataya sa 
Allah at sa kapahayagang ipinagkaloob sa amin, at sa 
mga ipinahayag kay Abaraham, Ismail, Isaac, Hakob at sa 
(labingdalawang) Tribu, at sa mga ipinahayag kay Moises 
at Hesus at at sa mga ipinahayag sa (lahat) ng mga 
Propeta mula sa kanilang Rabb (Panginoon). Kami ay hindi 
nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi at sa Kanya 
(Allah) lamang kami tumatalima (sa Islam).) [Qur'an 2:136] 


Sinabi rin Allah (St): 

(At (alalahanin) si Ismail, at Idris (Enoch) at Dhul-Kifl, sila ay 

kasama sa lipon na nagbabata ng pagtitiis.) [Qur'an 21:85] 

Mayroong mga ibang mga Propeta at mga Sugo na hindi 
ipinabatid ng Allah (St) sa atin. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(At sa mga Sugo na Aming binanggit sa iyo noong una, at 

sa mga Sugo na hindi nabanggit sa iyo...) [Qur'an 4:164] 

Ang Allah, ang Dakila, ay nagpadala ng mga Sugo at 
mga Propeta sa bawat panahon upang patnubayan muli 
ang mga tao sa Deem ng Allah (St) at upang sambahin 
Siya. Lahat ng mga Propeta at mga Sugo ay nagpahayag 
ng magkatulad na kapahayagan, ang pagsamba lamang 
sa Allah (St) at ang itakwil ang lahat ng mga bagay na 
pagsamba maliban sa Allah (St). Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At katotohanang Kami ay nagsugo sa bawat Ummah 

(bansa o pamayanan) ng isang Sugo (na nagpapahayag): 


64 



Ang Simula at ang Katapusan 


Mainland 


'Sambahin lamang ang Allah at iwasan (o layuan) ang lahat 
ng Taghut (lahat ng mali o huwad na sinasamba, maliban 

sa Allah).' At ang ilan sa kanila ay ginabayan ng Allah, at 
ang ilan (naman) sa kanila ay naitakda sa kanya ang 
pagkaligaw ng may karampatan. Kaya't magsipaglakbay 
kayo sa kalupaan at malasin kung ano ang kinahinatnan 
ng mga nagtakwil (sa Katotohanan).) [Qur'an 16:36] 

Ang mga batas at ang pagbabatas ng bawat bansa ay 
pinamahalaan na magkakaiba; ang mga ibang bansa ay 
binigyan ng tungkulin na iba kaysa sa ibang bansa. Ang 
karunungan sa likod nito ay upang subukan ang pagtupad 
o pagsunod ng mga bansa. Ang Allah(Ss) ay nagsabi: 

(...Sa bawat isa sa inyo, Kami ay nagtalaga ng isang Batas 
at isang paraan (patakaran) ng buhay. Kung ninais lamang 
ng Allah, magagawa Niya na kayo ay maging isang bansa 
(pamayanan), datapwat nais Niya na masubukan kayo sa 
bagay na Kanyang ipinagkaloob sa inyo; kaya't kayo ay 
magpaligsahan sa (paggawa ng) mabubuting gawa...) 
[Qur'an 5:48] 

Ang huling kapahayagan, ay ang mensahe ni Propeta 
Muhammad(i) na siyang isinugo sa sangkatauhan. Ang 
Allah (Sg) ay nagsabi: 

<Si Muhammad (^) ay hindi ama ng sinuman sa inyo, 
datapwa't siya ang Sugo ng Allah at Sagka (Panghuli) sa 
lahat ng mga Propeta; at ang Allah ang may Ganap na 
Kaalaman sa lahat ng bagay.) [Qur'an 33:40] 

Ang isa sa mga dahilan sa pagtawag sa tao ng mga Sugo 
ng Allah (M) ay ang pagsamba lamang sa lisang Diyos 
(Allah) na karapat-dapat sambahin, na Siyang 
namamahala sa lahat ng kanilang kapakanan at sa Kanya 
lamang dapat magpapakupkop. Ito ay mag-aakay sa 
kanila sa pangkaluluwang kaligayahan at katahimikan sa 
puso at isip. Ang Allah (St) ay nagsabi: 


65 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflV^ 


<At ikaw (O Muhammad, it) ay hindi Namin isinugo, 
maliban lamang na tanging Habag para sa ( A’alamin - 
Sangkatauhan at mga Jinn at) lahat ng mga nilalang.) 
[Qur'an 21:107] 

Ang katibayan na ang mga sumasampalataya sa 
Allah (Si) at sa Kapahayagan ay nakakamit ang tunay na 
kaligayahan, ito ay maliwanag sa paghahambing sa mga 
buhay nila at ng mga taong hindi naniniwala sa 
pagkakaroon ng Allah (Si), sa mga nagtatakwil sa Shari'ah, 
at sa kanilang kaguluhan, pagkabalisa, at hindi 
mapakaling kaluluwa, magkagayon sila ay nabubuhay sa 
paraang nauudyok sila sa pag-inom ng droga, 
nakakalasing at gamot para mahibsan ang kanilang pang- 
kaluluwang walang saysay. Ito rin ay nagtutulak sa mga iba 
upang magpakamatay. Ang mga bagay na ito ay hindi 
kailanman mag-aakay sa isang tao sa kaligayahan; kahit 
na ang isang tao ay (magsasabi na siya) maligaya ngunit 
ito ay pansumandaling kaligayahan; katulad siya ng isang 
uminom ng maalat na tubig, hindi rin maapula ang 
kanyang pagka-uhaw, manapay lalo siyang nauuhaw. Ang 
maniwala sa Allah (Siya ay malayong tunay mula sa lahat 
ng mga nilikhang may kapintasan), ang pagsuko sa Kanya, 
at ang pagsunod sa Kanya ay tunay na makakaalis ng 
lahat ng mga bakas ng kalungkutan at gagawin ang isang 
tao upang makamit ang tunay na kaligayahan at 
kaginhawahan. 



66 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Ano ang Mga Tao? 

Sila ay ang mga nilikha ng Allah na hinubog sa 
pinakamaganda at higit sa karaniwang taas. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

(Katotohanan, Aming nilikha ang tao sa pinaka- 
magandang sukat.) [Qur'an 95:4] 

Lubos na hinubog ng Allah (ft) ang tao at binigyan ito ng 
tamang sukat. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<0 Tao! Ano ang nagtulak sa iyo upang sumuway sa iyong 
Rabb (Panginoon), ang Mapagkaloob ng Biyaya? * Na 

lumikha sa iyo, at humubog sa iyo nang ganap, at 
nagbigay sa iyo ng angkop na sukat. * Sa anumang anyo 

na Kanyang maibigan, ikaway Kanyang nilikha (hinubog).) 
[Qur'an 82:6-8] 

Hinubog ng Allah (Si) ang tao sa pinakamaganda at 
ginawang ganap ang anyo. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Ang Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang 
isang lugar ng pananahanan at ng alapaap (kalangitan) 
bilang isang kulandong, at Kanyang binigyan kayo ng 
hubog atginawa Niya ang inyong mga hugis na maganda, 
at naggawad Siya sa inyo ng ikabubuhay, ng mga bagay 
na dalisay at mabuti. Siya ang Allah, ang inyong Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng nilalang! > [Qur'an 40:64] 

Pinili ng Allah (Si) ang tao at pinarangalan ng higit sa mga 
ibang mga nilikha. Ang Allah (St) nagsabi: 

(At katotohanang Aming ginawaran ng karangalan ang 
mga anak ni Adan, at Aming ginawaran sila (ng 
masasakyan) sa kalupaan at karagatan, at Aming 
tinustusan sila ng mg pinahihintulutan na mabubuting 
bagay, at Aming itinampok sila ng higit sa karamihan sa 
Aming mga nilikha.) [Qur'an 17:70] 


67 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Ipinamahala ng Allah (St) ang lahat ng nasa sansinuklob sa 
mga tao. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

At ipinailalim Niya sa inyo ang lahat ng nasa kalangitan at 
lahat ng nasa kalupaan; ang lahat ng mga ito ay bilang 
kaloob at kabaitan mula sa Kanya...) [Qur'an 45:13] 

Ang mga Tao ay naiibang mga nilikha. Hindi sila nanggaling 
o nabalangkas mula sa mga ibang nabubuhay. Ang Allah (St) 
ay nagsabi: 

{Siya na lumikha sa lahat ng bagay sa pinakamainam na 
paraan at sinimulan Niya ang paglikha sa tao mula sa 
putik.) [Qur'an 32:7] 

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salita ng Qur'an 
na nagbigay dangal sa tao, itinaas ang kanyang katayuan 
at sa teoriya na ang tao ay pareho sa mga hayop? Hindi 
inalintulad ng Qur'an ang tao sa hayop maliban kung ito ay 
sumunod sa kanyang kasakiman (ng kamunduan) at 
kapritso na walang pagbabawal, at hindi ginagamit ang 
kanyang talino, pandinig o paningin upang mag-isip-isip sa 
kahanga-hangang nilikha na mga kalangitan at ang 
mundo. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At katiyakang Aming nilikha ang marami sa mga Jinn at 
sangkatauhan tungo sa Impiyerno. Sila ay may puso na 
hindi nakakaunawa, sila ay may mga mata na hindi 
nakakakita, at sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig 
(ng katotohanan). Sila ay katulad ng bakahan; hindi, higit 
silang napapaligaw. Sila ang walang iniintindi.) [Qur'an 7:179] 

Sa katotohanan kung gagamiting mabuti ng tao ang 
kanyang mga pakiramdam (sentido-komun) - sa pagmuni- 
muni at pagbulay-bulay, ito ay mag-aakay sa kanya na 
maniwala sa Allah (i®), pagkatapos ng Kanyang (St) 
Pagpapala. 


68 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamland v 


Si Ibn-ul-Qayyim, nawa'y kalugdan siya ng Allah(Se) ay 
nagsabi: "Pinili ng Allah (St) ang tao sa lahat ng mga nilikha at 
pinarangalan siya sa layuning sambahin (lamang) Siya. Nilikha 
Niya ang lahat ng bagay sa santinakpan sa kanilang maayos 
na kalagayan. Pinagkalooban sila ng karunungan, at pinili sila 
para sa Kanyang pagmamahal. Binigyan sila ng mga bagay 
na hindi ibinigay kaninuman. Ipinamahala sa kanila ang lahat 
ng nasa kalangitan at sa kalupaan at kung ano ang nasa 
pagitan, (na hindi naipagkaloob) kahit na sa mga anghel na 
malapit sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Inuutusan 
ang mga anghel na pangalagaan ang tao, sa kanyang 
pagtulog at paggising, sa kanyang pag-upo at pagtayo. 
Ipinahayag Niya sa kanila ang Kanyang mga Aklat, at isinugo 
sa kanila ang Kanyang mga Propeta at mga Sugo na 
nagsalita at nagtalumpati sa kanila. Pinili Niya ang iba para sa 
Kanyang pagmamahal, at nagsalita siya (ng tuwiran) sa mga 
iba, at ang mga iba ay may kahigtan sa kabanalan. 
Ipinahayag Niya sa kanila ang Kanyang mga lihim, at ginawa 
silang adhikain ng Kanyang Karunungan at Pag-ibig. Nilikha 
Niya ang Jannah (Paraiso) at Impiyerno para sa kanila; ang 
Kanyang paglikha at kautusan, biyaya at kaparusahan ay 
umiinog sa palibot ng sangkatauhan, dahil siya ang 
pinakamaganda sa lahat ng mga nilikha. Ang tao ay napag- 
utusan na sumunod sa mga kautusan at umiwas sa mga 
ipinagbabawal, at sa pagpapahalaga ng kaniyang mga 
gawain, siya ay mabibigyan ng gantimpala o kaya ay 
mapaparusahan." 




69 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


Ang Iba't-lbang Yugto sa Paglikha sa mga Tao 

Sa Simula, ang tao ay walang nababanggit tungkol sa 
kanya. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

Hindi baga dumatal sa tao ang isang panahon na siya ay 
hindi (man lang) isang bagay na nabanggit?) [Qur'an 76:1] 

Si G. Al-Ghazali ay nagsabi: 

“Hayaan ang tao na mag-isip-isip sa mga biyaya ng 
Allah(St), kung papaano sila itinaas mula sa kalagayan ng 
kahihiyan, kawalang-halaga at kamuhi-muhi tungo sa 
katayuan ng may karangalan at higit sa karaniwang taas. 
Siya ay nagkaroon ng buhay pagkaraan na nanggaling sa 
wala; siya ay nabuhay mula sa kamatayan, at 
nakapagsalita mula sa pagiging umid o pipi. Siya ay 
nakakita pagkaraang ng pagkabulag, at naging malakas 
pagkatapos ng kahinaan, at nagkaroon ng karunungan 
mula sa kamangmangan, at siya ay napatnubayan 
pagkaraang siya ay walang gabay. Siya ay naging 
mayaman mula sa kahirapan. Samakatuwid, siya ay 
walang halaga, at ano ang higit na masama kaysa sa 
walang halaga? Pagkatapos siya ay naging isang bagay 
(na may halaga) dahil sa kapangyarihan ng Allah(St)." 
[Ihyaa ‘Uloom-ud-Deen] 




Paano ang Paglikha sa mga Tao? 

Ang Allah (St) ay nagpaliwanag na ang tao ay nilikha sa 
pamamagitan ng paglahok o pagpasok ng semilya ng lalaki 
sa punlay ng babae. Ang Allah (St) ay nagsabi: 


70 




Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


(Marapat na malaman ng tao kung ano ang pinagmulan 
ng kanyang pagkakalikha! * Siya ay nilikha mula sa isang 

patak na sumago, * Na nanggaling sa pagitan ng gulugod 
at mga tadyang.) [Qur'an 86:5-7] 

Ang Allah (St) ay nagpaliwanag na ang tao ay nailikha sa 
pamamagitan ng ganitong kaparaanan. Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 

<At Siya ang lumikha sa tao mula sa tubig, at ginawa mula 
rito ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lipi at sa 
pamamagitan ng pag-aasawa. At ang iyong Rabb 
(Panginoon) ay Lagi nang Ganap na may Kakayahan (sa 
paglikha) na Kanyang naisin.) [Qur'an 25:54] 


Siya (St) ay nagpaliwanag na ang bilig ay naisinop sa ligtas 
na himlayan, malayo mula sa mga nakakaapekto sa labas, 
hanggang iniatas ng Allah (SI) ang paglabas nito. Ang 
Allah(Si) ay nagsabi: 

<Hindi baga kayo ay nilikha Namin mula sa katas na 
walang halaga (semilya, atbp.). * At inilagay Namin ito sa 

ligtas na himlayan na matibay (sa sinapupunan ng ina). * 

Sa natakdaang panahon (ng paglaki ayon sa bilang na 
buwan ng pagbubuntis)? At Kami ang nagtakda nito sa 
ganap na sukat, at gaano kahusay ang Aming 
pagsasaayos at pagtatakda.) [Qur'an 77:20-23] 

Ang Allah (St) ay nagpaliwanag na ang bilig ay magdadaan 
sa tatlong yugto ng kadiliman. Dadaan ito sa iba't-ibang likas 
na yugto hanggang siya ay dumating sa kagustuhan ng 
Allah(St), sa kanyang huling yugto, at pagkaraan ito ay 
lalabas mula sa sinapupunan at papasok sa mundong ito. 
Ang Allah (St) ay nagsabi: 

{...Kanyang nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina, sa 
magkakasunod na yugto ng paglikha, sa loob ng tatlong 


71 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamland^ 


kadiliman (ie.: ang tiyan, ang sinapupunan at ang bahay- 
bata).) [Qur'an 39:6] 



Mga Pinagdaanang Yugto ng mga Tao 

1) Ang Unang Yugto: Ang patak ng naghalong semilya 
na nagmula sa lalaki at punlay ng babae. Ang 
Allah(SI) ay nagsabi: 

(At Siya (Allah) ang lumikha ng pares, lalaki at babae. 
Mula sa Nutfah (mga patak ng semilya ng lalaki at punlay 
ng babae) na ipinunla (sa sinapupunan).) [Qur'an 53:45-46] 

Kung gugustuhin ng Allah (SI), ang semilya ay mahahalo 
sa punlay ng babae at maglalagos sa sinapupunan; kapag 
nagtagpo ang semilya at ang punlay ng babae ito ay 
tinatawag na ‘Nutfah’, at ito ang unang yugto ng 
pagsimula o pagkabuo ng tao. Kung ang semilya ay hindi 
nakapasok sa sinapupunan, ito ay mamatay. Ang Allah(St) 
ay nagsabi: 

<Katotohanan, Aming nilikha ang tao mula sa patak ng 
Nutfah (pinaghalong semilya ng lalaki at punaly ng 
babae) upang siya ay aming masubukan, kaya’t Aming 
ginawaran siya ng pandinig at pangmasid.) [Qur'an 76:2] 

Sa yugtong ito, sinisimulan ang pagkuha ng mga 
katangian ng tao. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Kasumpa-sumpa ang tao (na hindi mananampalataya 
sa Allah,*)! Siya ay napakawalang utang na loob. Mula 
sa anong bagay Namin siya nilikha? Siya ay nilikha 
namin mula sa Nutfah (mga patak ng semilya ng lalaki at 
punlay ng babae). At Amin siyang binigyan ng ganap na 
sukat.) [Qur'an 80:17-19] 


72 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanfl\ 


Ang kasarian ng sanggol ay napagpapasiyahan sa 
yugtong ito. 

Sa Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng 
kalangitan at kalupaan. Lumilikha Siya ng Kanyang 
maibigan. Siya ang nagkakaloob (ng mga anak), lalaki 
man o babae ayon sa Kanyang kapasiyahan. O Siya ang 
nagkakaloob ng kapwa mga lalaki at babae, at 
hinahayaan Niyang Mabaog ang sinuman Kanyang 
naisin. Katotohanan, Siya ang Kataas-taasan, ang Tigib 
ng Karunungan.) [Qur'an 42:49-51] 

Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Siya ang humubog sa inyo sa sinapupunan (ng ina) na 
Kanyang maibigan. Laa ilaaha ilia Huwa (wala ng iba 
pang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa 
Kanya) ang Sukdol ng Kapangyarihan, ang Tigib ng 
Karunungan.) [Qur'an 3:6] 

Kung ang pinaghalong patak ay hindi humantong sa 
bahay bata, ito ay maaalis sa sinapupunan, sa kagustuhan 
ng Allah(*?£). Ang Allah (ft) ay nagsabi: 

{Nababatid ng Allah ang dinadala (sa sinapupunan) ng 
bawa't babae, at kung gaano ang kulang (sa bilang ng 
oras o araw o buwan) at gaano ang labis (sa bilang ng 
oras o araw o buwan) ng mga sinapupunan. Ang lahat 
ng bagay sa Kanya ay nasa ganap (at angkop) na 
sukat.) [Qur’an 13:8] 

Kung gugustuhin ng Allah (5i), ito ay hahantong sa bahay 
bata at ang ‘nutfah’ ay mag-uumpisa sa unang yugto ng 
‘alaqah’. Magsisimula itong kakapit sa bahay bata at 
mag-uumpisang buhayin ang kanyang sarili. Ang Allah(Ss) 
ay nagsabi: 

{...At pinahihintulutan Namin ang sinumang Aming 
maibigan na manatili sa loob ng sinapupunan (ng babae) 


73 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandNq 


sa isang natatakdang panahon, at Aming iniluwal kayo 
bilang mga sanggol...) [Qur'an 22:5] 

2) Ang yugto ng alaqah. Ito ay tinatawag na ‘a/aqah' 
(katulad ng namuong dugo na hugis ng isang linta) sa 
katotohanang ikinakapit nito ang kanyang sarili sa 
sinapupunan at kumukuha ng pagkaing pampalusog mula 
sa dugo nito. Katulad din ito ng isang linta na kumukuha ng 
pagkain mula sa ibang nilikha na kung saan ikinakapit nito 
ang kanyang sarili. Ang Allah (f§) ay nagsabi: 

<Bumasa ka (O MuhammadJt) sa Ngalan ng iyong 
Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay (na nilalang), * 

Na lumikha sa tao mula sa namuong patak ng dugo 

(isang bahagi na namuong dugo).) [Qur'an 96:1-2] 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Hindi ba siya ay isa lamang Nutfah (magkahalong katas 
ng semilya ng lalaki at punlay ng babae) na ibinuhos? * 
At pagkatapos siya ay naging ‘A/aqa (namuong dugo sa 
paglaki); at binigyan siya ng hugis at anyo (ng Allah,H) 
sa tamang sukat. * At ginawa sila sa dalawang kasarian, 

lalaki at babae.) [Qur'an 75:37-39] 

3) Ang Yugto ng Mudghah 27 : Ito ay tinatawag na mudghah 
(namuong laman) dahil sa katotohanang sa yugtong ito, 
ang Mudghah ay kahawig ng isang pirasong laman na 
nginuya. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

€..At pagkatapos ay ginawa Namin ang namuong dugo sa 
isang maliit na piraso ng laman, at pagkatapos ay ginawa 
Namin mula sa piraso ng laman ang mga buto...) [Qur'an 
23:14] 


27 Sa saling literal, ang mudghah ay namuong isang bagay na parang nginuya. 


74 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV 


Sa yugtong ito, ang hindi pa naisisilang na sanggol ay 
mag-uumpisang magkaroon ng hugis tao hanggang 
umabot ito sa tunay na anyo ng tao. Ang Allah (ig) ay 
nagsabi: 

(Katotohanan! Walang nalilingid sa Allah, maging sa 
kalupaan at sa mga kalangitan. * Siya ang humubog sa 

inyo sa sinapupunan (ng ina) sa Kanyang maibigan...) 
[Qur'an 3:5-6] 

Sa yugtong ito, ang espiritu ay hiningahan sa hindi pa 
naisisilang na sanggol. Ang Allah (§!) ay nagsabi: 

{At Kanyang hinubog siya sa ganap na sukat, at 
hiningahan Niya ito ng Kanyang espiritu (ang kaluluwa na 
nilikha ng Allah (S) sa taong ito) at binigyan Niya kayo ng 
pandinig (mga tainga) paningin (mga mata) at mga 
puso...) [Qur'an 32:9] 

Mayroong tiyak na itinakdang panahon sa bawa’t yugto, 
na binanggit sa Hadeeth ni Ibn Masood (4=) na kung saan 
siya at ang mapagkakatiwalaan ay nagsabi: 

"Ang Sugo ng Allah (S§) ay nagsabi sa amin: 'Isa sa inyo 
ay mananatiling Nutfah sa apatnapung (40) araw sa 
sinapupunan ng kanyang ina, at apatnapung (40) araw 
na Alaqah at apatnapung (40) araw na Mudghah; 
ipapadala sa kanya ang anghel at ang buhay ay 
hiningahan sa kanya; at ang anghel ay pag-uutusan na 
itala ang apat na bagay: ang kanyang panustos, 
panahon ng kanyang buhay, ang kanyang mga gawain, 
at kung siya ay banal o hindi banal na tao. Sa Ngalan 
ng Allah, isa sa inyo ay (maaaring) ginagawa ang mga 
gawain ng mga Tao ng Jannah hanggang ito’y nasa 
agwat na lamang ng kasing haba ng braso ang pagitan 
niya (at ng Jannah), at noon siya gumawa ng mga 
gawain ng mga Tao ng Impiyerno at ang kanyang talaan 
ay naisara at napagpasiyahan, at siya ay papasok dito 
(Impiyerno). At isang tao ang (maaaring) gumagawa ng 


75 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


mga gawain ng mga Tao ng Impiyerno hanggang siya ay 
nasa agwat na lamang ng kasing haba ng braso ang 
pagitan niya (at ang Impiyerno), at doon siya ay 
gumawa ng mga gawain ng mga mga Tao ng Jannah, at 
ang kanyang talaan ay naisara at napagpasiyahan, at 
siya ay papasok dito (Jannah)." (Bukhari at Muslim) 




Ano ang Kaluluwa? 

Ang kaluluwa ay isang bagay na hindi natin nakikita o 
naiintindihan, sa kabila noon naniniwala pa rin tayo dahil 
nakikita natin ang mga bunga nito. Ang kaluluwa ay ang 
pinakadakilang katibayan ng pagkakaroon natin ng 
Panginoon (ang Allah, ft). Ito rin ay nagsisilbing tamang 
pangangatwiran sa mga taong may kaabalahan o 
okupado sa yaman ng pang materyal na laging nagnanais 
para sa bagay na nahihipo, upang sa ganoon 
maunawaan ng kanilang mga pandama, na sila ay 
naniniwala sa kaluluwa kahit na hindi nila ito mapaghulo sa 
kanilang sarili, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga 
bunga. Ang kaluluwa ay isa sa mga lihim ng kalangitan. 
Walang nakakaalam ng tunay na katotohanan maliban sa 
Allah(S), at anumang pagtatangkang pagsisiyasat ay 
walang saysay. Ang Allah(fg) ay nagsabi: 

<At sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad, H) tungkol 
sa Ruh (kaluluwa). lyong sabihin: "Ang tungkol sa Ruh 
(kaluluwa), ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon. 
At kayo (O sangkatauhan) ay hindi binigyan ng 
karunungan maliban sa kakarampot lamang) [Qur'an 
17 : 85 ] 


76 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Si Ar-Raaghib al-Asfahaani 28 , ay nagsabi: 

'(Ang espiritu) ay kasama ng katawan na magkakaroon ng 
buhay, gumala sa palibot, maramdaman niya ang 
kanyang kapaligiran, magkaroon ng karunungan at 
panghahawakan ang katiyakang kuro-kuro, at 
makakayang maintindihan o makilala (sa pagitan ng 
mabuti at masama). Kung mawawala ito sa tao, ang tao 
ay hindi maaaring magmamay-ari ng anumang 
katangiang, at magiging isang patay na katawan ng tao 
na kailangan buhatin. Ang mga katangiang pang- 
espirituwal ay nakakabit katulad ng katangiang pang 
katawan na nakakabit sa katawan" 

Sa yugtong ito ( mudghah ) ang mga buto ay nahubog at 
binalutan ng laman. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(...At pagkatapos ay ginawa Namin mula sa kapirasong 
laman ang mga buto, at pagkatapos ay binalutan Namin 
ang mga buto ng laman...) [Qur'an 23:14] 

Ang Allah (St) ay nagsabi rin nito noong Siya'y 
nagsasalaysay sa kasaysayan ni ‘Azeez: 

(... Pagmasdan mo ang mga buto, kung paano Namin ito 
binuo at binalutan ng laman...) [Qur'an 2:259] 

Ang sanggol na di pa naisisilang ay patuloy na nabubuo 
hanggang sa oras na ipag-uutos ng Allah (f!) na ang 
panahon ay nakatakda na para lumabas ito sa mundo. 
Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(Sa Kanya (Allah lamang) ang pag-aangkin ng kaalaman 
ng Oras (ng Paghuhukom). Walang anumang bunga ng 
kahoy ang lumalabas sa kanyang hibla (balot), gayundin 
ay walang babae ang nagdadalang-tao (sa kanyang 


28 Hinango sa Dha'riyah ilaa Makaarim ash-Shari'ah- pahina 75 


77 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


sinapupunan), at walang sanggol ang isinisilang na hindi 
Niya nababatid...) [Qur'an 41:47] 

Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At katotohanang nilikha Namin ang tao (Adan) mula sa 
malagkit na putik. * At Pagkatapos ay Aming nilikha siya 

(ang anak ni Adan) bilang isang Nutfah (magkahalong 
semilya ng lalaki at punlay ng babae) at inilagak sa 
ligtas na himlayan (sinapupunan ng babae). * At 

pagkatapos ay ginawa Namin ang Nutfah sa isang maliit 
na laman, at pagkatapos ay ginawa Namin mula sa 
maliit na laman ang mga buto, at pagkatapos ay 
binalutan Namin ang mga buto ng laman, at pagkatapos 
ay Aming nilikha siya bilang bagong nilikha (tao). Kaya’t 
papurihan ang Allah, ang Pinakamahusay na 
Tagapaglikha. At pagkatapos nito, katiyakang kayo ay 
mamamatay. At pagkatapos, (muli), katotohanang kayo 
ay ibabangon sa Araw ng Muling Pagkabuhay.) [Qur'an 
23:12-16] 

Sa ibang talata, ang Allah (Si) ay nagsabi: 

{•O sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan 
tungkol sa Muling Pagkabuhay, kung gayon, 
katotohanan! Nilikha Namin kayo (tulad ni Adan) mula sa 
alabok, pagkaraan mula sa Nutfah (magkahalong 
semilya ng lalaki at punlay ng babae, tulad ng mga anak 
ni Adan), at ito ay naging kimpal (isang pirasong 
namuong dugo) at naging maliit na namuong laman, 
ang iba ay nahubog at ang iba ay hindi nahubog 
(nakunan), upang magawa Naming maliwanag sa inyo 
(tulad ng pagpapamalas ng Aming Kapangyarihan at 
Kakayahan na gawin ang Aming maibigan). At 
pinahihintulutan Namin ang sinumang Aming maibigan 
na manatili sa loob sinapupunan sa naitakdang panahon, 
at iniluwal Namin kayo bilang mga sanggol, at (pinalaki) 
upang inyong sapitin ang gulang ng may hustong lakas. 


78 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLanfl\^ 


At sa lipon ninyo ay mayroong namamatay (na bata pa), 
at sa lipon ninyo ay mayroong nagbabalik sa mahirap na 
katandaan, kaya't wala siyang natatandaan kung 
anuman ang kanyang nalaman (naging uliyanin o isip- 
bata). At namamasdan ninyo ang kalupaan na tuyot, at 
kung magpapadala Kami ng tubig (ulan) dito, gagalaw 
(na may buhay), mananariwa ito at lalabas rito ang lahat 
ng kaakit-akit na uri ng halaman (na tutubo). Ito ay dahil 
sa ang Allah ay Katotohanan, at Siya ang nagbibigay ng 
buhay sa patay, at Siya ang Nakagagawa ng lahat ng 
bagay.) [Qur'an 22:5-6] 

Ang Allah (St) ay laging nagsasabi ng katotohanan; sinabi 
Niya (St): 

<lpakikita Namin sa kanila ang Aming mga Tanda sa 
buong sansinukob at sa kanilang sarili, hanggang sa ito’y 
maging maliwanag sa kanila na ito ( Qur'an) ang 
katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang inyong 
Panginoon ay Saksi sa lahat ng bagay?) [Qur'an 41:53] 

Sa kanyang aklat, “Ang Paglaki ng Tao” ni Professor Keith 
Moore 29 ay nagsabi: 

"Maliwanag para sa akin na ang mga salitang ito ay 
nanggaling kay Muhammad (0) na nagmula sa Diyos o 
Allah(H), dahil karamihan sa mga kaalamang ito ay hindi 
pa natutuklasan hanggang sa bandang huli ng mga siglo. 
Ito ay nagpapatunay sa akin na si Propeta Muhammad($|) 
ay karapat-dapat na maging Sugo ng Allah(^).” 

At sinabi pa niya: 


29 Siya ay isang doctor at propesor sa semilya o bilig, sa Toronto University, Canada. 
Hinango sa aklat ni Muhammad al-Mut'ee's: 7 won Muhammad and did not lose the 
Messiah 


79 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


"Hindi mahirap para sa akin ang intindihin ang banal na 
mensahe (ang Qur'an), na nagtulak sa kanya para 
ipahayag ang mga ito.” 




80 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanilV 


Ang Katotohanan ng Buhay dito sa Mundo 

Ipinaliwanag ng Allah (SI) na napakalinaw sa atin ang 
katotohanan ng buhay dito sa mundo at ipinaalam sa atin 
na ito ay kahalintulad ng aninong mabilis mawala. Sinabi 
ng Allah (Si): 

(Dapat ninyong malamang lahat na ang buhay dito sa 
mundo ay isa lamang laro at pampalipas oras, isang 
pagpaparangalan sa gayak at tampok na 
pangangalandakan sa inyong lipon at pagpaparami ng 
pagpapaligsahan ng inyong sarili sa mga kayamanan at 
mga anak. Naririto ang paghahalintulad; 'kung papaano 
ang ulan at pagtubo (ng halamanan) ay nagbibigay ng 
sigla sa puso ng mga magsasaka o nagtatanim; hindi 
magtatagal ito ay malalanta at pagkatapos inyong 
makikita na ito ay maninilaw; at magiging tuyo at 
malalansag. Datapwat sa Kabilang Buhay ay mayroong 
isang malupit na kaparusahan, (para sa mga hindi 
sumasampalataya), at (mayroon) Pagpapatawad mula 
sa Allah at (Kanyang) pagkalugod o kagalakan (para sa 
mga sumasampalataya, mga gumagawa ng mabuti). At 
ang buhay sa mundong ito ay isa lamang mapanlinlang 
na pagsasaya.) [Qur'an 57:20] 

Ipinaliwanag Niya na yaon ay isang pagsubok at ang 
kanyang kasiyahan ay magbibigay kaabalahan sa 
kaninuman (at magbibigay dahilan upang kalimutan ang 
Allah, SI). Samakatuwid, dapat maging maingat. Ang 
Allah(s§) ay nagsabi: 

(Kaya’t ang anumang bagay na sa inyo ay ipinagkaloob, 
ito ay isa lamang nagdaang kasiyahan sa 
makamundong buhay na ito, datapwat kung ano ang 
(nakalaan) mula sa Allah (ang Paraiso) ay higit na 
mainam at nagtatagal sa mga sumasampalataya (sa 
Kaisahan ng Allah) at nagbibigay ng kanilang pagtitiwala 


81 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


sa kanilang Panginoon (sa lahat ng pangyayari sa 
kanilang buhay).) [Qur'an 42:36] 

Ipinaliwanag Niya na ang buhay dito sa mundo ay hindi 
permanente; kundi ito ang maghahatid sa buhay na 
walang hanggan. Ang buhay dito sa mundo ay katulad ng 
balangkas ng lupang masagana. Ang tao ay mag-aani 
kung anuman ang kanyang itinanim: kung mabuti, siya ay 
aani ng mabuti; kung masama, siya ay tatanggap ng 
masama. Ang Allah (fg) aynagsabi: 

{At ipakita sa kanila ang halimbawa ng buhay dito sa 
mundo, ito ay katulad ng tubig (ulan) na Aming ibinaba 
mula sa alapaap, at sumanib sa mga halamanan sa lupa, 
at naging sariwa at luntian. Datapwat (sa bandang huli) 
ito’y naging tuyot at nadurog na putol-putol na ikinalat ng 
hangin. At ang Allah ay Makagagawa ng lahat ng 
bagay. * Ang Kayamanan at mga anak ay mga palamuti 

ng buhay dito sa mundo. Datapwat ang mabuti at banal 
na mga gawain (ang limang takdang panalangin, mga 
gawaing pagsunod sa Allah(lt), mapitagan na 
pangungusap, ang pag-aala-ala sa Allah ng may 
pagluwalhati, pagpupuri at pasasalamat, atbp.), na 
nagtatagal ay higit na mabuti sa Paningin ng iyong 
Panginoon kung sa mga biyaya at higit na mainam kung 
patungkol sa pag-asa.) [Qur'an 18:45-46] 

Dahil sa kahinaan nitong mundo, ipinagkaloob ng Allah(ii) 
sa mga kuffaar (ang mabuhay sa pananagana sa mundong 
ito) pati na sa mga sumasampalataya. Ang Allah(fs) ay 
nagsabi: 

{At (alalahanin) ng si Ibraheem (Abraham) ay nagsabi, 
"Aking Panginoon gawin Ninyo na ang lungsod na ito 
(Makkah) ay maging isang lugar ng kaligtasan at Inyong 
biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungang- 
kahoy, lalo na yaong mga sumasampalataya sa Allah at 
sa Huling Araw". Ang Allah ay nagwika; 'Sinuman ang 


82 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNT 


hindi sumasampalataya, siya ay pansamantala Kong 
hahayaan na mabuhay sa pananagana (sa mundong 
ito), datapwat hindi magtatagal, siya ay Aking itataboy 
sa kaparusahan ng Impiyerno, at isang masamang 
patutunguhan!) [Qur'an 2:126] 

At sinabi rin ng Allah (Si): 

(Sa bawat isa, sa inyo at sa kanila, Kami ang nagkakaloob 
(ng biyaya) mula sa Kasaganaan ng iyong Panginoon. At 
ang Kasaganaan ng iyong Panginoon ay kailanman ay 
hindi maipagbabawal. Iyong malasin kung papaano Namin 
pinahalagahan ang isa nang higit sa iba (sa mundong ito), 
at katotohanan, ang (gantimpala sa) sa Kabilang Buhay ay 
higit na mainam (para sa mga sumasampalataya) at higit 
na mahalaga.) [Qur’an 17:20-21] 

Si Sahl b. Sa'd (-&) ay nagsabi: 

‘Ang Sugo ng Allah [M) ay dumaan sa Dhul-Hulaifah at 
nakakita ng namimintog na katawan ng patay na tupa at 
nagsabi: ‘Hindi ba’t ang tupang ito ay walang kabuluhan sa 
kanyang amo?’ Ang mga kasama niya ay nagsabi ng: ‘Oo!’ 
At sinabi Niya ($|): ‘Sa Isa na sa Kanya nakasalalay ang 
aking kaluluwa, ang mundong ito ay mas higit na walang 
kabuluhan sa Allah kaysa dito (ang patay na tupa) sa 
kanyang amo... kung ang buhay na ito ay kasukat sa 
pakpak ng isang langaw, hindi Niya (Allah) bibigyan ang 
mga di-mananampalataya ng kahit na isang higop ng 
tubig.' (Haakim) 

Hihihikayat tayo ng Allah (ft) na hanapin ang Kabilang 

Buhay at ang mga biyaya nito. Sinabi Niya (St): 

(Datapwat pinahalagahan ninyo ang buhay sa mundong 
ito na hindi magtatagal; * Bagama't ang Kabilang Buhay 
ay higit na mainam at mananatili.) [Qur'an 87:16-17] 

Ang Sugo ng Allah (It) ay nagsabi: 


83 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islam Land 


"Sumpa man sa Allah, ang buhay dito sa mundo kung 
ihahambing sa Kabilang Buhay ay balewala kundi 
katulad ng taong inilubog ang daliri dito - at itinuro niya 
ang dagat - hayaang makita niya kung gaano ang 
maibabalik sa kanya (kung gaano karaming tubig ang 
nasa kanyang daliri kung ihahambing ito sa dagat)." 
(Muslim) 

Walang sinumang magtatamasa ng mga biyaya sa 
Kabilang Buhay maliban sa mga mabubuting nilikha, yaong 
pinili ng Allah (Si) at nagagalak sa kanila. Ang Allah (ii) ay 
nagsabi: 

<At sa kanya na nagbibigay (ng kawanggawa) at 
ginagampanan ang kanyang pananagutan sa Allah at 
may pangamba sa Kanya. * At siya’y naniniwala sa Al- 

Husna (ang Pinakamainam na gantimpala- ang Islam, 
ang daan tungo sa Paraiso). * Katotohanang gagawin 

Naming magaan sa kanya ang Landas patungo sa 
Paraiso. * Datapwat kung siya ay maramot (at makasarili) 

at nagpapalagay na may sarili siyang kasapatan. * At 
nagbibigay ng kasinungalingan sa al-Husna (ang 
Pinakamainam na gantimpala- ang Islam, ang daan 
tungo sa Paraiso). * Katotohananang gagawin Naming 

matiwasay sa kanya ang Landas patungo sa 
Kapariwaraan (Impiyerno).) [Qur'an 92:5-10] 

Hindi ibig pakahulugan nito na kailangang maging isang 
monghe at iwanan ang lahat ng mabuti at ang 
pinapayagang mga bagay sa buhay na ito mula sa pagkain, 
inumin, pananamit, at pag-aasawa. Ang Allah (®i) ay 
nagsabi: 

<lpahayag (O Muhammad,*); 'Sino ang nagbawal sa 
magagandang kaloob (mga palamuti sa damit) na 
iginawad ng Allah para sa Kanyang mga alipin, at ng mga 
At-Tayyibaat (lahat ng mga uri ng malilinis at 
pinahintulutang mga bagay) na pagkain?'...) [Qur'an 7:32] 

Ang Sugo ng Allah (*) ay nagsabi: 


84 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


“Ang may malakas na pananampalataya ay higit na 
mabuti at mas minamahal ng Allah kaysa sa mahinang 
mananampalataya, at ang bawa’t isa ay may taglay na 
kabutihan. Maging masidhi sa paggawa ng mga bagay na 
magbibigay sa iyo ng kabutihan at hingin ang tulong ng 
Allah, at huwag maging pabaya sa pagsasagawa nito. At 
kung may kasawian na nangyari sa iyo, huwag mong 
sasabihing, ‘Kung ginawa ko sana ang mga bagay na iyon,’ 
kundi sabihin, ‘Ito ang Qadar (itinadhana) ng Allah, at kung 
ano ang Kanyang naisin ay Gagawin Niya [ Qadarullaah , 
wo maa shaa fa'a/],' at tunay nga na ang (pagsabi ng) 
‘kung’ ay magbubukas sa pintuan ni Satanas sa kanyang 
(masasamang) gawain." (Muslim) 

Ang ipinag-uutos sa atin ng Deem (Relihiyon) ay maging 
kainaman sa ating pamamaran ng buhay. Ang Allah (31) ay 
nagsabi: 

<At huwag hayaang ang inyong kamay ay matali 
(katulad ng gahaman sa salapi) sa inyong leeg, o 
pahabain ito para maabot ang pinakadulo (katulad ng 
isang gastador), para kayo’y maging karapatdapat na 
masisi at sa mahigpit na kahirapan. * Tunay nga, 

pinalalaki ng inyong Panginoon ang inyong 
pangangailangan para sa taong Kanyang maibigan at 
mapahirapan (ang mga taong Kanyang naisin). Tunay, 
Siya ay Laging Maalam sa Lahat, Nakikitang Lahat ang 
Kanyang mga alipin.) [Qur'an 17:29-30] 



Ano ang Layunin sa Paglikha ng mga Tao at Jinn? 

Nilikha ng Allah (H) ang mga tao at jinn upang sambahin 
Siya(Ss) na mag-isa. Ang Allah (S§) ay nagsabi: 


85 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


<At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga tao maliban na 
tanging sambahin lamang Ako (Mag-isa). * Ako ay hindi 

naghahanap ng ano pamang pangangailangan mula sa 
kanila (tulad ng pangangailangan para sa kanilang sarili 
o para sa Aking mga nilikha) gayundin naman, Ako ay 
hindi nanghihingi sa kanila na pakainin nila Ako (tulad ng 
pagpapakain sa kanilang sarili o sa Aking mga nilikha). * 

Katotohanan, ang Allah ang Tagapanustos ng Lahat, (Siya 
ang nagbibigay ng lahat ng ikinabubuhay), Nagmamay- 
ari ng Kapamahalaan, ang Pinakamakapangyarihan.) 
[Qur'an 51:56-58] 

Ang tao ay hindi nilikha ng walang layunin. Ang Allah(St) 
ay nagsabi: 

<Kayo ba ay nag-aakala na Amin lamang nilikha kayo sa 
paglalaro (na walang layunin), at kayo ay hindi muling 
magbabalik sa Amin? Higit na Kataas-taasan ang Allah, 
ang Tunay na Hari, La ilaha ilia Huwa (Wala ng iba pang 
diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), ang Panginoon ng Dakilang Trono!) 
(Qur'an 23:115-116) 

Ang Allah (Si) ay nagpadala ng mga Sugo sa sanlibutan sa 
ibat-ibang panahon para maipaliwanag sa kanila at 
mapatnubayan sila sa Tamang Landas tungo sa Kagalakan 
ng Allah(fs). Ang Allah (Si) ang nagsabi: 

<Ang sangkatauhan ay isang pamayanan lamang (iisa 
ang Relihiyon, ang Islam, datapwat pagkaraan, sila ay 
nagkaiba-iba ng landas) at ang Allah ang nagsugo ng 
mga Tagapagbalita na may taglay na magandang balita 
at paala-ala, at sa kanila ay Kanyang ipinagkaloob ang 
Aklat ng katotohanan upang kanilang mahatulan ang 
mga tao sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. 
Datapwat ang mga Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano) ay hindi sumang-ayon sa Relihiyon ni 
Muhammad(i), dahilan sa matinding pagkamuhi nila sa 


86 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


kanya, matapos ang maliwanag ng mga Katibayan 
tungkol sa kanya na dumatal sa kanila. Sa 
kapahintulutan ng Allah ay Kanyang pinatnubayan sa 
Katotohanan ang mga sumasampalataya tungkol sa 
mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Sapagkat 
ang Allah ay namamatnubay sa sinumang Kanyang 
maibigan sa Tuwid na Landas.) [Qur'an 2:213] 

Ito ang pangyayari hanggang sa nabuo ang lahat ng mga 
kapahayagan sa pamamagitan ng Mensahe ni Propeta 
Muhammad (It) na siyang ipinadala sa sangkatauhan. Ang 
Allah (H) ay nagsabi: 

(Ipahayag (O Muhammad, H): ‘Ipakita ninyo sa akin sila 
na inyong inaakibat bilang mga katambal sa Kanya. 
Hindi (wala Siyang katambal sa anumang kaparaanan)! 
Datapwat (tanging) Siya ang Allah (Nag-iisa), ang Sukdol 
sa Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.’) [Qur'an 
34:27] 

Ang tungkulin na dapat matupad ng bawa’t nilalang 
kung bakit sila nilikha ay maliwanag at napagpasiyahan: ay 
ang sambahin ang Allah (SI) na Siyang lumikha sa kanila. 
Sinuman ang nagsakatuparan (sumamba lamang sa Allah) 
sa kanyang buhay dito na kung saan siya nilayon ay 
makakamtan niya ang tunay na kaligayahan, kahit na ang 
ligayang nakamtan niya sa buhay dito ay bahagya 
lamang, subalit sinuman ang hindi tumupad sa kanyang 
buhay dito na kung saan siya ay nilayon (sumamba lamang 
sa Allah), ay matatagpuan niya ang kawalan, problemang 
sikolohiya, hindi mapakali, at ang kalungkutan sa buhay 
dito, kahit na ang lahat ng libangan at kaligayahan sa 
buhay ay maaari niyang makamtan. Ang Allah (S) ay 
nagsabi: 

(...Kung gayon, sinuman ang sumusunod sa Aking 
patnubay ay hindi mapapaligaw (dito sa mundo) at 
gayundin naman siya ay hindi mahuhulog sa 
kalumbayan at kapighatian (sa Araw ng Paghuhukom). * 


87 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


At kung sinuman ang hindi sumunod sa Aking paala-ala, 
katotohanan sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya 
ay bubuhayin Nanning muli na bulag sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay.) (Qur'an 20:123-124) 

Walang hindi nilalang dito sa sanlibutan maliban na 
mayroong naitakdang layunin, karunungan at dakilang 
kapakinabangan, kahit na maintindihan natin ito o hindi. 
Ang Allah (ft) ay nagsabi: 

{At nilikha Namin ang Langit at Lupa at ang lahat ng nasa 
pagitan nito ng walang layunin! lyan ang pakundangang 
katwiran ng mga di-nananampalataya! Kaya’t 
pagdurusa sa mga taong di-nananampalataya (sa 
Kaisahan ng Allah) sa Impiyerno!) (Qur'an 38:27) 

Ang pagsamba sa Allah (it) ay magagampanan sa 
pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga ipinag-uutos at 
pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, na maaari lamang 
gawin ng naaayon at alinsunod sa Kanyang batas. Ang Allah 
(SI) ay nagsabi: 

{At katotohanan, ito ang Aking Daang Matuwid, kaya’t 
sundin ito, at huwag sundin ang (ibang) mga daan, dahil 
ang mga ito ang magpapahiwalay sa inyo sa Kanyang 
Daan. Ito’y Kanyang itinadhana para sa inyo para kayo’y 
maging banal.) [Qur’an 6:153] 

Ang isang tao ay hindi dapat magsabi ng mga bagay 
tungkol sa Deem na hindi ginawang batas ng Allah (Si), kahit 
na ito’y ayon sa kagustuhan o hindi sinasadya. Ang Allah(fs) 
ay nagsabi: 

{At ang Allah ang nag-aangkin (ng lahat) ng 
Pinakamagagandang Pangalan, kaya’t Siya ay kalugdan 
ninyo sa mga Pangalang yaon, at iwanan ninyo ang mga 
pangkat na nagsasagawa ng kasinungalingan (na 

nagsasabi ng walang galang na salita) laban sa Kanyang 
mga Pangalan...) [Qur'an 7:180] 


88 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLanflX^ 


Ang 

Katapusan 


89 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


Ang Katapusan 

Ang katapusan ng bawa’t nilalang dito sa sanlibutan ay 
kamatayan... walang maaaring makatakas dito. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

<Ang sinuman na nasa (kalupaan) ay maglalaho. At 
mananatili magpakailanman ang Mukha ng iyong 
Panginoon na nag-aangkin ng Kaluwalhatian at 
Karangalan.) [Qur'an 55:26-27] 

Kahit na anong pagtatangka ng tao na iwasan ito 
(kamatayan), hindi niya maaaring magawa. Ang Allah(Si) ay 
nagsabi: 

<lpahayag (sa kanila): ‘Katotohanan, ang kamatayan na 
inyong tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa inyo, 
at kung magkagayon, kayo ay muling ibabalik (sa Allah), 
ang Lubos na Nakakaalam nang lahat ng mga nalilinggid 
at nakalantad, at Siya ang magsasabi sa inyo kung ano 
ang inyong ginawa’.) [Qur'an 62:8] 

Anuman ang gawin ng tao para mapahaba ang kanyang 
buhay; ay hindi niya maaaring magawa, dahil ito ay ang 
naitakda at naiatas. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At bawat nasyon ay mayroong kanya-kanyang 
naitakdang panahon; kung ang kanilang takdang 
panahon ay sumapit na; kahit na isang oras (o isang 
sandali), sila ay hindi makakaantala nito at gayundin, sila 
ay hindi makapagpapauna nito kahit na isang oras (o 
isang sandali).) [Qur'an 7:34] 

Hinahamon ng Allah (St) ang mga tao at jinn na mayroong 
pag-aalinlangan sa pagkakaroon ng Allah(it), ang 
Tagapaglikha, na Lumikha sa kanila, sa mga sumusunod: 


90 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


{Datapwat bakit hindi kayo (mamagitan) sa oras na (ang 
kaluluwa ng taong mamamatay) ay umabot na sa 
kanyang lalamunan? At kayo sa sandaling iyon ay 
tumitingin. Datapwat Kami (i.e. Ang Aming mga anghel 
na kumukuha ng kaluluwa) ay higit na malapit sa kanya 
kaysa sa inyo, subali't (sila) ay hindi ninyo nakikita. At 
bakit hindi ninyo ginawa, kung kayo nga ay hindi sakop 
ng (darating na) pagsusulit at kabayaran (kaparusahan 
atbp.) inyong ibalik ang kaluluwa (sa kanyang katawan), 
kung kayo ay nagsasabi ng makatotohanan?) [Qur'an 
56:83-87] 

Sa oras ng kamatayan, ang bawat isa ay maniniwala, 
datapwat wala na silang pagkakataong bumalik sa 
mundong ito at makagawa ng mga kabutihan. Ang Allah(fs) 
ay nagsabi: 

{Hanggang ang kamatayan ay sumapit sa isa sa kanila 
(na hindi sumasampalataya at nag-aakibat ng katambal 

sa Allah), at nagsabi: ‘O Aking Panginoon! Ako ay muli 
ninyong ibalik (sa mundo). Upang ako ay makagawa ng 
kabutihan sa mga bagay na aking naiwan 
(napabayaan)!' Hindi! ito ay isa lamang salita na 
kanyang sinasabi, at sa likod nila ay may (hadlang - ang 
buhay sa) Barzakh (ang buhay matapos ang 
kamatayan), hanggang sa Araw na sila ay muling 
ibabangon.) [Qur'an 23:99-100] 

Ang Allah (Si) lamang ang nakakaalam kung kailan at 
saan mamamatay ang tao. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

{Katotohanan ang Allah lamang ang may kaalaman sa 
(Huling) Oras (ang katapusan ng mundo). Siya ang 
nagpapamalisbis ng ulan at Siya (lamang) ang 
nakakaalam (sa laman) ng mga sinapupunan. At walang 
sinuman (kaluluwa) ang nakakaalam kung ano ang 
mangyayari sa kanya sa kinabukasan; at wala ring 
nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. 
Katotohanan ang Allah (lamang) ang Ganap na Maalam 


91 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


at Siya ang nakababatid (ng lahat ng bagay).) [Qur'an 
31:34] 

Ang kamatayan ay may dalawang uri; malaki at mababa. 
Malaking uri ng kamatayan ay kung saan ang kaluluwa ay 
mahihiwalay sa katawan na hindi na makababalik dito. Ang 
mababang uri ng kamatayan ay ang pagtulog; na kung saan 
ang kaluluwa ay mahihiwalay sa katawan at makababalik pa 
dito pagkatapos. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Ang Allah ang kumukuha ng kaluluwa (ng mga tao) sa 
sandali ng kanilang kamatayan, gayundin (sa kaluluwa 
ng mga tao) na hindi namatay sa sandali ng kanilang 
pagtulog. Hinahawakan Niya ang mga kaluluwa ng mga 
tao na ang kamatayan ay naitakda na at ibinabalik 
Niyang muli ang ibang (kaluluwa) para sa panahong 
naitakda. Katotohanan, naririto ang mga Tanda para sa 
mga tao na matiim na nagmumuni-muni.) [Qur'an 39:42] 



92 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflS^ 


Ano ang Mangyayari Pagkatapos Mamatay ang 

Tao 

Pagkatapos mamatay ang tao ay ibabangong muli, at ang 
kanyang talaan ng mga gawa ayipapakita. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

<lto ay sapagkat ang Allah ang Siyang Katotohanan, at 
Siya ang nagbibigay ng buhay sa patay, at Siya ang 
Nakagagawa ng lahat ng bagay.) (Qur'an 22:6) 

Ang hindi mananampalataya sa lahat ng panahon ay hindi 
naniniwala sa Muling Pagkabuhay at ang pagpapakita ng 
mga nagawa. Ito ay bagay na hindi na bago. Ang Allah (Si) 
ay nagsabi: 

<Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila 
ay hindi ibabangong muli (sa pagsusulit). Ipahayag (O 
Muhammad, M)'- 'Tunay nga ako ay nanunumpa sa aking 
Panginoon, walang pagsala na kayo ay ibabangong 
muli, at sa inyo ay ipapahayag ang (kabayaran nang) 
lahat ng inyong ginawa, at ito ay lubhang magaan sa 
Allah.) (Qur'an 64:7) 

Ginawa nila ang kanilang buong makakaya para 
mapariwara ang mga tao at tanggihan ang katotohanan na 
sila ay mabubuhay muli pagkatapos ng kamatayan (dito sa 
lupa). Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<(Ang pinuno ng isang tribo ay nagsabi) Ipinangako ba 
niya sa inyo na kung kayo ay patay na at maging alabok 
at mga buto, na kayo ay muling ilalabas nang buhay (sa 
Muling Pagbabangon)? Napakalayo, lubhang malayo 
ang sa inyo ay ipinangako!') [Qur’an 23:35-36] 

Napag-akala nila na ang kanilang buhay ay tunay na 
pangkalikasan lamang at hindi napagtanto na ang mga ito 


93 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandN^ 


(buhay at kamatayan) ay mga nalikhang katulad nila. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

<At sila ay nagsasabi: ‘Mayroon pa ba kayang ibang 
buhay maliban sa aming buhay sa mundong ito? Kami ay 
mamamatay at kami ay nabubuhay at tanging Ad -Dahr 
(Panahon) lamang ang makasisira sa amin.' Datapwat 
kung tungkol dito (Kabilang Buhay), sila ay walang 
kaalaman, bagkus, sila ay naghahaka-haka lamang.) 
[Qur'an 45:24] 

Ang iba ay naghanap ng imposibleng mga katibayan para 
lang maniwala. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

{Katotohanan, ang mga taong ito ( Quraish ) ay 
nagsasabing: ‘Wala ng iba pa maliban sa aming unang 
kamatayan, at kami ay hindi na muling ibabangon. 
Kaya't ibangon ninyong muli ang aming mga ninuno 
kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!') [Qur'an 44:34-36] 

Pinabulaanan sila ng Allah (SI) sa pagsabing: 

{At sila ay nagsasabi: 'Kung kami ba ay mga buto na at 
lansag-lansag (o alabok na lang), tunay bang kami ay 
muling ibabangon sa bagong paglikha?' Ipahayag mo 
(O Muhammad,!): Maging kayo man ay bato o bakal, O 
iba pang likhang-bagay na sa inyong isipan ay higit na 
matigas (upang ibangon), gayon man kayo ay 
ibabangon! At sila ay magsasabi; 'Sino ang 
magpapanumbalik sa amin (sa pagkabuhay)?' 
Ipahayag; 'Siya (Allah) na lumikha sa inyo noong una!' At 
sila ay magsisiiling ng kanilang ulo at magsasabi: 'Kailan 
kaya ito magaganap?' Ipahayag: 'Marahil, ito ay malapit 
na!' Sa araw na Kanyang pagparito ay tatawagan kayo, 
at kayo ay tutugon (sa Kanyang panawagan) habang 
kayo ay lumuluwalhati sa Kanya, at mapag-iisip lamang 
ninyo (sa sandaling yaon) na kayo ay nanatili lamang (sa 
mundong ito) sa maigsing sandali!') [Qur'an 17:49-52] 


94 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


Itinanggi nila at pinasinungalingan ang Araw ng 
Paghuhukom. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: 'Ang 
(Huling) Oras ay hindi sasapitsa amin'. Tunay nga! Ako ay 
nanunumpa sa aking Panginoon, ito ay katiyakang 
daratal sa inyo. (Ang Allah) ang Ganap na Nakakaalam 
ng Nalilingid'. Hindi makakaligta (sa Kanyang 
Karunungan) maging ang timbang ng isang atomo o 
(anumang) bagay na maliit pa rito o malaki sa 
kalangitan at kalupaan, bagkus, (ang mga ito) ay nasa 
loob ng isang Maliwanag na Talaan (Al-Lawh Al-Mahfuz). 
Upang magantimpalaan Niya ang mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah) at nagsisigawa 
ng katwiran at kabutihan. Sasakanila ang pagpapatawad 
at panustos na nag-uumapaw (sa Jannah - Paraiso).) 
[Qur'an 34:3-5] 

Sa Araw na iyon, bubuhayin ng Allah (Si) ang buong 
santinakpan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(Ang pagkakalikha at ang muling pagkabuhay ninyong 
lahat ay katulad lamang (ng paglikha at muling 
pagbuhay) ng isang tao. Katotohanan ang Allah ang 
Ganap na Nakakarinig, ang lubos na nakakarinig.) 
[Qur'an 31:28] 

Titipunin sila ng Allah (Si) ng magkakasama sa Araw na iyon, 
ang Araw ng Pagbibigay Gantimpala. Ang Allah(Si) ay 
nagsabi: 

(Ipahayag (O Muhammad,*): ‘Tunay nga! Sila (mga tao) 
sa panahong sinauna at sila (mga tao) sa huling 
panahon.' Walang pagsala na titipunin ang lahat nang 
sama-sama para sa Pakikipagtipan sa bantog na Araw.’) 
[Qur'an 56:49-50] 

Lahat ng nilikha ay mabubuhay muli sa Araw na iyon. Ang 
Allah(Si) ay nagsabi: 


95 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


<At katotohanan batid Namin ang inyong mga unang 
henerasyon na nagsipanaw, at walang pagsala na 
nababatid Namin ang inyong kasalukuyan henerasyon 
(ng sangkatauhan) gayundin ang mga darating na mga 
henerasyon.) [Qur'an 15:24] 

Kaya’t ang Allah (fg) ang Siyang maghuhukom sa lahat ng 
nilalang nang alinsunod; kung sila ay nakagawa ng 
kabutihan, sila ay gagantimpalaan, at kung nakagawa sila ng 
kasamaan, sila ay mapaparusahan. Ang Allah (li) ay 
nagsabi: 

Sa Araw na makakaharap ng bawat tao ang lahat ng 
mabuti na kanyang ginawa, at ng lahat ng masama na 
kanyang ginawa, siya ay maghahangad na mayroon 
sanang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang 
kasamaan. At ang Allah ay nagbabala sa inyo laban sa 
Kanyang Sarili (sa Kanyang Kaparusahan) at ang Allah ay 
Puspos ng Kabaitan sa (Kanyang) mga alipin. > [Qur'an 
3:30] 


Ang Allah (ft) ay nagsabi: 

{Sa Araw na sila ay ibabangong muli ng Allah ng sama- 
sama (sa Araw ng Muling Pagkabuhay) at sasabihin sa 
kanila ang kanilang mga ginawa. Isinaalang-alang ng 
Allah ang mga bagay na ito, habang ito ay kanilang 
nakalimutan. At ang Allah ay Saksi sa lahat ng bagay.) 
[Qur'an 58:6] 

Sa dakilang araw na iyon, hindi aariin ng mga tao ang 
pinakamalapit at pinakamamahal na kaanak. Ang Allah(fs) 
ay nagsabi: 

{Magkagayon kapag sumapit na ang as-Saakhkhah 
(ang pangalawang pag-ihip ng Tambuli sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay) * Sa Araw na ito, ang tao ay tatakas 
sa kanyang sariling kapatid. At sa kanyang ina at sa 
kanyang ama. * At sa kanyang asawa at sa kanyang 


96 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


mga anak. * Sa Araw na ito ang bawat tao ay 
mababahala lamang sa kanyang sarili at hindi 
makakapagbigay ng pansin sa iba.) (Qur'an 80:33-37) 

Kapag makita ng mga masasamang tao sa kanilang sariling 
mga mata ang kaparusahan, hihilingin nila kung maaaring 
tubusin ang kanilang sarili mula sa Impiyerno at gagawin nila 
ang mga taong kanilang pinakamamahal bilang pantubos. 
Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Kahit na sila ay magkakatinginan sa isa't isa [(sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay) ang lahat ay makakakilala sa 
kanyang ama, mga anak at kamag-anak, datapwat siya 
ay hindi mangungusap sa kanila o kaya ay hihingi sa 
kanila ng tulong)]. Ang ninanais ng mga mujrim (kriminal, 
makasalanan, walang pananalig sa Allah, atbp.) ay 
matubos niya ang kanyang sarili sa kaparusahan sa Araw 
na iyon na ang kabayaran ay ang kanyang mga anak; * 

At kanyang asawa at kanyang mga kapatid. * At ang 

kanyang kamag-anak na nagbigay sa kanya ng 
masisilungan, * At ang lahat ng bagay na nasa kalupaan, 

para lamang mailigtas siya.) [Qur'an 70:11-14] 

Magdadaan ang Araw na iyon; na walang maaaring 
tutubos sa kanyang sarili o dili kaya’y magkakaroon ng 
pagpapalitan. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya, kahit 
na sila ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa 
mundo at (isa pang) katulad nito at pagsamahin, upang 
ibigay na pantubos sa kanila sa kaparusahan sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, ito ay hindi kailanman tatanggapin 
sa kanila, at sasakanila ang matinding kaparusahan.) 
[Qur'an 5:36] 

Ang bagay na matatanggap lamang sa Araw na iyon ay 
ang kanya-kanyang mabubuting gawain. Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 


97 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


<At hindi ang inyong mga kayamanan, o kaya ang 
inyong mga anak ang magiging dahilan upang kayo ay 
mapalapit sa Amin, datapwat sila lamang na 
sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah) at nagsisigawa 
ng kabutihan; sila ang gagantimpalaan ng maraming (o 
ng dalawang) ulit dahilan sa kanilang ginawa, at sila ay 
malalagay sa matataas na mga silid (ng Jannah - 
Paraiso) na ligtas at napapangalagaan.) [Qur'an 34:37] 

Sa Araw na iyon: 

(...ito ay hindi magdudulot ng kapakinabangan sa isa 
mang kaluluwa na hindi sumampalataya noong una, 
gayundin hindi makikinabang ang gumawa ng kabutihan 
sa ganitong pananampalataya (kung hindi niya ito ginawa 
noong una)...) [Qur'an 6:158] 

Sa lahat ng pang-materiyal na bagay na kung saan 
nakagawian ng tao ang paghingi ng tulong ay darating ang 
katapusan nito. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa Amin na 
nag-iisa (walang kayamanan, mga kasama o 
anupamang bagay) katulad nang kayo ay Aming likhain 
sa pasimula. Iniwan ninyong lahat ang mga bagay na 
Aming ipinagkaloob sa inyo...) [Qur'an 6:94] 

Ang bagay na matitira lamang ay ang mga ginawa niya sa 
buhay na ito; masama man o mabuti. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

{Kaya’t kung sinuman ang gumawa ng mabuting gawa 
na katumbas ng bigat ng isang atomo (o isang maliit na 
langgam) ay makakamalas nito. * At kung sinuman ang 

gumawa ng masamang gawa na katumbas ng bigat ng 
isang atomo (o isang maliit na langgam) ay 
makakamalas nito.) [Qur'an 99:7-8] 


98 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamland\ 




Ano ang Mangyayari Pagkatapos Tayong Buhaying 
muli ng Allah (H) 

Pagkatapos ng Muling Pagkabuhay, ang tao ay maaaring 
mapunta sa Jannah (Paraiso) o sa Impiyerno; na (ang 
buhay dito) ay walang hanggan. Ang mga titira rito ay 
mabubuhay magpakailanman sa kanilang mga 
tatahanan. Ang mga tao ay huhukuman ng Allah(fS), ang 
Pinakadakila, na Siyang Makatarungan. Ang Allah (is) ay 
nagsabi: 

{At itatatag Namin ang timbangan ng katarungan sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kaya’t walang sinuman ang 
tuturingan ng kawalang-katarungan sa lahat ng bagay. 
At kung mayroon mang gawa na katulad ng bigat ng 
isang buto ng mustasa, ito ay Aming itatambad. At Kami 
ay Sapat na bilang Tagasulit.) [Qur'an 21:47] 

Ang bawa’t nasyon ay mahuhukom ng alinsunod sa Deem 
(Relihiyon) na ipinahayag ng kanilang Sugo sa kanila. Ang 
Allah(St) ay nagsabi: 

{(At alalahanin) ang Araw na Aming tatawagin ng sama- 
sama ang lahat ng mga tao na kasama ang kanilang 

(itinalagang) Imam [ang kanilang mga Propeta o ang 
talaan ng kanilang mga mabubuti at masasamang 
gawa, o ang kanilang mga Banal na Aklat katulad ng 
Qur'an, ang Tawraah (Mga Batas), ang Injeel 
(Ebanhelyo), atbp.]. Kaya't kung sinuman ang nabigyan 
ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya ang 
babasa sa kaniyang sariling talaan at hindi sila 
pakikitunguhan kahit na katiting ng kawalang 
katarungan. At sinuman ang nabulag dito sa mundo 
(hindi niya nakita ang mga Tanda ng Allah, at hindi siya 


99 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


sumampalataya sa Kanya) ay magiging bulag din sa 
Kabilang Buhay, at higit na naliligaw sa tamang Landas.) 
[Qur'an 17:71-72] 

Ang mga Muslim ay makakapasok sa Jannah (Paraiso), na 
kung saan ang kaligayahan ay walang hanggan, sapagkat 
sila ay sumampalataya at gumawa ng mga kabutihan. 
Ginampanan nila kung ano ang ipinag-utos ng Allah (Si) at ng 
Kanyang Sugo at umiwas sa mga ipinagbabawal sa kanila. 
Walang kamatayan dito (Jannah), dahil ang ating 
Panginoong Allah (fit) ay nagpahayag sa atin at nagsabi: 

<Katotohanan! Ang Muttaqoon (mga matuwid at banal 
na tao) ay mapapasalugar ng Kapanatagan (Jannah). * 
Sa gitna ng Halamanan at Batis. * Na nakadamit ng 
pinong sutla at (gayundin) sa makapal na seda, na 
magkaharap sa bawa’t isa. * Kaya’t (ito ang 
mangyayari), at sila ay Aming ipapangasawa sa mga 
Hooris (mga babaeng lubhang mapuputi at kaaya-aya) 
na may maluwag at mapang-akit na mga mata * Sila ay 

tatawag dito sa lahat ng uri ng prutas ng may 
kapayapaan at kaligtasan. * Sila ay hindi kailanman 
makakalasap ng kamatayan dito maliban sa unang 
kamatayan (dito sa mundo), at sila ay maililigtas Niya 
mula sa Kaparusahan ng Naglalagablab na Apoy. * 

Bilang isang Biyaya mula sa iyong Panginoon! Ito ang 
sukdol ng tagumpay!) [Qur'an 44:51-57] 

Sa mga biyayang matatamasa ng mga tao sa Jannah 
(Paraiso); ang Sugo (m) ay nagsalaysay na ang Allah(§1) 30 ay 
nagsabi: 

“Inihanda Ko para sa Aking mga mabubuting alipin ang 
katulad ng (isang gantimpala) na wala pang mata ang 


30 Sa Hadeeth Qudsi. 


100 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


nakakita o tainga na nakarinig at ni hindi pa nalirip o 
naisip man lang ng isang nilalang." Si Abu Hurairah (4b) 
ay nagsabi: “Basahin kung gusto ninyo ang mga salita ng 
Allah": 

(Walang tao ang nakakaalam kung ano ang nakalingid 
para sa kanila ng may kaginhawahan bilang gantimpala 
sa kinaugaliang kanilang ginagawa (na mabubuti).) 
[Qur'an 32:17] 3 ' 

Ang Propeta (St) ay nagsabi: 

“Ang unang grupo ng tao na papasok sa Jannah 
(Paraiso) ay kahalintulad sila ng kabilugan ng buwan. 
Ang susunod na grupo ay magiging katulad ng isang 
bituin na pinakamaliwanag sa kalangitan. Hindi na nila 
kailangang umihi o dumumi o dumura o maglabas ng 
uhog (dito). Ang kanilang mga suklay ay ginto, ang 
kanilang pawis ay magiging pabango, at ang kanilang 
insiyenso ay katulad ng Indian ‘Ood’. Ang kanilang mga 
asawa ay magiging katulad ng Hoor al-‘Een, ang 
kanilang pag-uugali ay magiging ugali ng isang tao 
(tulad ng hindi sila masusuklam o hindi magkasundo sa 
bawa’t isa), at sila ay magiging katulad ng kanilang 
ama, (Adan,) anim-napung dipa (ang taas).” [ibn Hibbaan] 

Si Jaabir (.:-. ) ay nagbalita na ang Propeta (it) ay nagsabi: 

“Tunay nga na ang mananahan sa Jannah ay kakain at 
iinom, pero hindi sila dudura o iihi o dudumi o kailangan 
nilang alisin ang kanilang uhug.” Sila ay nagtanong, 
“Paano ang kanilang pagkain?” Sinabi niya, “Sila ay 
didighay at pagpapawisan (katulad) ng bango ng isang 
'musk'. Sila ay kusa o karaniwang pararangalan at 
pupurihin ang Allah katulad ng paghinga nila." (Muslim) 


31 Bukhari. 


101 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflN^ 


Si Zaid bin Arqam (4&) ay nagsabi: 

“Isang lalaki mula sa mga Hudyo ay pumunta sa 
Propeta(^) at nagsabi: ‘O Abaa al-Qaasim 
(Muhammad,fi)! Hindi mo ba iniisip na ang mga tao sa 
Jannah ay kumakain at umiinom? Ang Sugo ng Allah(^) 
ay nagsabi: “Sa Kanya na nakasalalay sa Kanyang mga 
kamay ang aking kaluluwa, lahat kayo ay mabibigyan 
ng lakas ng isang daang katao sa kakayahan niyang 
kumain, uminon, at makipagtalik.” Ang Hudyo ay 
nagsabi: “Tunay nga na ang bawa’t tao na kumain at 
uminom ay kailangang magpabawa ng kanyang sarili.” 
Ang Sugo ng Allah ( M) ay sumagot: “Pahuhupain nila ang 
kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapawis mula sa 
kanilang mga balat, at ang halimuyak ay katulad ng 
musk, at ang lahat ng mga tiyan ay magiging 
balingkinitan.” [/bn Hibbaan] 

Si Abu Hurairah(4b) ay nagsaad na ang Propeta(^) ay 
nagsabi: 

“Ang tagatawag ay tatawag at magsasabi: 'Tunay nga na 
sana ay maging malusog at hindi na kayo kailanman 
magkakasakit, sana ay mabubuhay kayo at hindi na 
kailanman mamatay muli, sana ay laging nasa kabataang 
sibol kayo at hindi na kailanman magiging mahina muli, 
sana ay masisiyahan kayo at hindi na kailanman 
malulungkot at magsisisi muli. At ito ang salita ng Allah: 
<...At sabihin sa kanila: 'Ito ang Jannah (Paraiso) na inyong 
namana dahilan sa inyong mga ginawa.’) [Qur'an 7:43] 32 

Ipinahayag din ng Propheta ($§) sa amin ang tungkol sa biyaya 
na tinatamasa ng mga nakatira sa pinakamababang antas 
ng Jannah (Paraiso). Sinabi Niya(^): 


32 Muslim. 


102 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


“Tunay nga na alam ko ang pinakahuling tao na aalis sa 
Impiyerno at ang huling tao na papasok sa Jannah 
(Paraiso): siya yaong taong lilisanin ang Impiyerno na 
gumagapang. Ang Allah ay magsasabi, Yumao at 
pumasok sa Jannah (Paraiso).’ Nang dumating siya rito 
(Paraiso), gagawin at makikita itong parang puno, kaya’t 
siya ay babalik at magsasabing, ‘O aking Panginoon, 
natagpuan ko ito na puno.’ Pagkatapos noon ang Allah 
ay magsasabi, ‘Yumao at pumasok sa Jannah (Paraiso), 
dahil tunay nga na ang para sa iyo ay kahalintulad ng 
sampung beses sa laki ng mundo (o sampung beses na 
mas higit na malaki kaysa sa mundo)’ Sasabihin niya, 
‘Alam ko na hindi mo ako kinukutya (o tinatawanan) 
dahil Ikaw ang Hari, subalit ang nakapagtataka ay kung 
papaano Mo ako pagkakalooban nito na hindi naman 
ako karapat-dapat!” 

Pagkaraan ang tagapagsalaysay ay nagsabi: 

"Kasunod nito, nakita ko ang Sugo ng Allah(^) na tumawa 
hanggang sa ang kanyang bagang ay magsimulang 
makita. lyan ang nasabing pinakamababang antas ng 
Jannah (Paraiso)". (Bukhari at Muslim) 

Para sa mga hindi sumasampalataya na tumanggi at 
pinasinungalingan ang mga Sugo at ang kanilang 
kapahayagan, ang katapusan nila ay sa Impiyerno, at sila 
ay mananahan dito magpakailan man. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

<At sila na nagtatakwil (sa Allah at sa Islam), sasakanila 
ang Apoy ng Impiyerno. Hindi itinakda sa kanila (ang 
ganap na kamatayan) upang sila ay mamatay (hindi sila 
mamamatay kahit na sila ay pinaparusahan) gayundin, 
ang kaparusahan sa kanila ay hindi magbabawa 
(magiging magaan). Sa gayong paraan Namin 
pagbabayarin ang bawat isa na walang damdamin ng 
pasasalamat! * Dito sila ay magsisitaghoy nang malakas 
(sa paghingi ng tulong): 'O aming Panginoon! Kami ay 


103 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


ibalik Ninyong muli (sa buhay sa mundo); kami ay 
magsisigawa ng kabutihan at hindi na gagawin ang mga 
gawaing nakahinatnan namin noon!' (Ang Allah ay 
magwiwika); 'Hindi baga kayo ay binigyan Namin ng 
mahabang buhay, upang kung sinuman ang nais 
makatanggap ng paalaala ay makatatanggap nito (o 
makakaala-ala)? At ang tagapagbabala ay dumatal sa 
inyo, kaya't inyong lasapin (ang kaparusahan ng inyong 
mga gawa). At sa Zalimun (mga mapaggawa ng 
kamalian at mapagsamba sa diyus-diyosan), sila ay 
walang magiging katuwang.’) (Qur'an 35:36-37) 

Inilarawan ng Marangal na Sugo (Si) ang pinakamaliit na 
parusa na malalasap sa Impiyerno sa kanyang kasabihan: 

“Ang pinakamaliit na parusa na malalasap ng isang tao 
sa Impiyerno sa Araw ng Pagbabayad ay katulad ng 
paglalagay ng dalawang naglalagablab na uling sa 
ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang utak ay 
kukulo na parang isang palayok.” (Bukhari) 

Ang ibang kadahilanan na magpaparami ng galak at mga 
biyaya ng mga tao sa Jannah at ang mga nasa Impiyerno 
sa kanilang kalungkutan ay kung ano ang ipinahayag ng 
Sugo ng Allah (M) sa kanyang kasabihan: 

“Dadalhin ang Kamatayan sa hubog ng isang itim at puting 
lalaking tupa. Ang tagatawag ay iiyak (sa pagsabing), 'O 
mga tao ng Jannah (Paraiso)!', at susubukan nilang tingnan 
ito (kamatayan) ng lahat ng mga dumagsa (pangkat ng 
tao). Siya ay magpapatuloy, 'Alam niyo ba kung sino ito?' 
Sasagot sila, 'Oo, ito ay si Kamatayan.' Makikita nilang lahat 
ito. At ang lalaking tupa ay kakatayin (ang Kamatayan). At 
sasabihin niya, “O mga tao ng Jannah, mabubuhay kayo 
ng walang hanggan na hindi na makikita ang Kamatayan; 
(at) O mga tao ng Impiyerno, mabubuhay kayo ng walang 
hanggan na hindi na makikita ang kamatayan.” 

Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At magbigay babala sa kanila (O Muhammad,*) sa 
Araw ng Dalamhati at Pagsisisi, kung ang pangyayari ay 


104 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


napagpasiyahan na, habang (sila ngayon) ay nasa 
kalagayan ng pagpapabaya (tulad ng maraming tao sa 
mundo)...at sila ay hindi sumasampalataya.) [Qur'an 
19:39] 33 

Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

“Walang makakapasok sa Jarwah hanggang hindi 
ipinapakita sa kanya (habang siya ay nasa puntod) ang 

pook na kung saan sana siya dapat manirahan... sa 
Impiyerno kung nakagawa siya ng kasamaan (at hindi 
sumampalataya), upang (higit na maramdaman niya ang 
kasiyahan at) magpakita ng higit na pasasalamat. At 
walang makakapasok sa Impiyerno hanggat hindi 
maipakita sa kanya ang pook na kung saan sana siya ay 
maninirahan.... sa Jannah kung nakagawa sana siya ng 
kabanalan (pagtanggap sa Islam), upang higit niyang 
maramdaman ang kapighatian.” (Bukhari) 

Dito magsisimula ang totoo, ang walang hanggang 
buhay at yaong mga naghanda lamang dito sa 
pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan ay siyang 
makakaranas ng tunay na kaligayahan. 




33 Bukhari. 


105 





Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV 


Mga Katibayan sa Qur'an sa Muling-Pagkabuhay 

Hinihikayat ng Qur’an ang tao sa maraming talata upang 
magmuni-muni kung anong uri ang kanilang pagkalikha. Siya 
na lumikha sa kanila mula sa wala ay tunay ngang may 
kakayahang ibalik sila para mabuhay muli. Ang Allah(§1) ay 
nagsabi: 

<At ang tao (na walang pananalig) ay nagsabi: ‘Kung 
ako ba ay patay na, ako baga ay tunay na ibabangong 
(muli) sa pagkabuhay? * Hindi ba nagugunita ng tao na 
siya ay Aming nilikha noon, habang siya ay mula sa 
wala?) [Qur'an 19:66-7] 

Hinihikayat ng Allah (Si) ang tao upang mag-isip kung 
paano Niya palabasin ang mga sariwang halamanan mula 
sa lupa na noong una ay walang buhay. Ang Allah (ii) ay 
nagsabi: 

<At ang ilan sa Kanyang mga Tanda (ay ito); na inyong 
napagmasdan ang kalupaan na tuyot, datapwat nang 
magpamalisbis Kami ng tubig (ulan) sa mga ito, ito ay 
sumigla sa pagkabuhay at nagpatubo (sa mga 
halamanan). Katotohananan ang Sinumang nagbigay ng 
buhay sa mga ito, walang pagsala, (Siya) ay 
makapagbibigay ng buhay sa mga patay (sa Araw ng 
Pagbabangon). Katotohanan, Siya ay makagagawa ng 
lahat ng bagay.) [Qur’an 41:39] 

Hinihikayat ng Allah (Si) ang mga tao upang magmuni-muni 
sa paglikha ng mga kalangitan at ang mundo na ito ay isang 
bagay na mas higit sa paglikha kaysa sa mga nilalang. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

{Hindi ba nila napagtatanto na ang Allah, na Siyang 
lumikha ng kalangitan at kalupaan, at hindi kailanman 
napapagal sa kanilang pagkalikha, ay may Kakayahang 


106 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


magbigay-buhay sa mga patay? Tunay nga, Siya ay may 
Kapangyarihan sa lahat ng bagay.) (Qur'an 46:33) 

Ang Allah (M) ay nanghihikayat sa tao na magmuni-muni sa 
kanilang paggising mula sa kanilang pagtulog, na ito'y 
katulad ng pagkabuhay pagkatapos mamatay (sa Araw ng 
Paghuhukom). Ito ang dahilan kung bakit ito (pagtulog) ay 
tinawag na ‘mas mababang' uri ng kamatayan. Ang 
Allah(ys) ay nagsabi: 

<Ang Allah ang kumukuha ng kaluluwa (ng mga tao) sa 
sandali ng kanilang kamatayan, gayundin (sa kaluluwa 
ng mga tao) na hindi namatay sa sandali ng kanilang 
pagtulog. Hinahawakan Niya ang mga kaluluwa ng mga 
tao na ang kamatayan ay naitakda na at ibinabalik 
Niyang muli ang iba (kaluluwa) para sa panahong 
naitakda. Katotohanan, naririto ang mga Tanda para sa 
mga tao na may matiim ang pagmumuni-muni.) (Qur'an 
39:42; 

Si AI-‘Aas bin Waa'il ay pumunta sa Sugo ng Allah(H) na 
may kapansanan sa buto at dinurog pati pagkatapos ay 
nagsabi: 

‘O Muhammad (^)l Maaari bang ibabangon ito ng Allah(fi) 
pagkatapos na ito’y maging abo? Siya ($|) ay sumagot, 
“Tunay nga na ibabangon ito ng Allah! MagdudulotSiya sa 
inyo ng kamatayan, pagkatapos ibabalik Niya kayong 
buhay at ilalagay Niya kayo sa Impiyerno.” 

Siya (na tagapagsalaysay) ay nagsabi, ’At ang sumusunod 
na mga talata ay naipahayag 1 : 

(Hindi ba nababatid ng tao na Aming nilikha siya mula sa 
Nutfah (pinaghalong mga semilya mula sa lalaki at 
punlay ng babae). Datapwat pagmasdan! Siya ay 
(naging) lantad na isang kaaway. * Siya ay nagbigay sa 
Amin ng isang talinghaga, at siya ay nakalimot sa 
pagkalikha ng kanyang sarili. Siya ay nagsabi: ‘Sino ang 


107 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


magbibigay ng buhay sa mga butong ito na nangabulok 
na at naging alabok?’ * Ipahayag: (O MuhammadJ) 
‘Siya (Allah) ay magbibigay-buhay sa kanila na Siyang 
lumikha sa kanila noong una! At Siya ang Lubos na 
Nakakaalam sa lahat ng kanyang nilikha! * Siya (Allah) 

rin ang naggawad sa inyo ng apoy mula sa luntiang puno 
at pagkatapos ay pagmasdan! Kayo ay 
nakapagpaparingas ng apoy dito. * Hindi ba Siya ang 
lumikha ng mga kalangitan at kalupaan ay 
makagagawa rin at makalikha ng katulad nila? Oo, 
tunay nga! Siya ang Pinakamataas na Tagapaglikha ang 
Nakakaalam ng Lahat * Katotohanan, ang Kanyang 
Kautusan, Kung Siya ay magnais (na gumawa) ng isang 
bagay, ang Kanyang pag-uutos lamang ay: ‘Mangyari 
nga!’ at ito ay matutupad o magaganap! * Kaya’t Siya ay 

luwalhatiin at Siya ay malayo (mataas) sa lahat ng bagay 
na inaakibat sa Kanya, at nasa Kanyang mga Kamay 
ang paghahari at kapamahalaan ng lahat ng bagay, at 
sa Kanya kayo ay magbabalik.) (Qur'an 36:77-83) 34 


mmm ipip 


34 Ibn Hibban 


108 





Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


Papaano lliligtas ng Tao ang Kanyang Sarili 

Kung gusto ninyong malaman kung ano ang tinatanggap 
na Deem (Relihiyon) sa Araw na iyon ay; ang Deem na 
gumagabay sa tao na mamuhay tungo sa walang 
hanggang kaligayahan at sa awa ng Allah (81), at ang 
makapagliligtas sa kanya sa walang hanggang 
kalungkutan... alamin na ito ang Deem (Relihiyon) ng Islam, 
na ipinahayag kay Propeta Muhammad(i). 


Ano ang Islam 

Ito ay ang Deem (Relihiyon) na ipinahayag kay 
Muhammad(S) na nagpawalang-bisa sa lahat ng 
Relihiyon. Ang Allah (it) ay nagsabi: 

<Siya (Allah) na nagpadala sa Kanyang Sugo 
(Muhammad,*) na dala ang patnubay at ang tunay na 
pananampalataya (ang Islam), upang ito ay 
mangibabaw sa lahat ng mga Relihiyon, kahit na 
sumasalansang dito ang mga mushrikoon (hindi 
sumasampalataya).) (Qur'an 61:9) 

Ito lamang ang Deem (Islam) na tatanggapin ng Allah(fl), 
ang lahat ng ibang mga Relihiyon ay tatanggihan. Ang 
Allah(•«;) ay nagsabi: 

<...Datapwat (para) yaong mga Sekta (mga Hudyo, 
Kristiyano at lahat ng mga di Muslim na bansa) na 

nagtatakwil dito (sa Qur'an), ang Apoy ang tagpuan na 
ipinangako sa kanila...) [Qur'an 11:17] 

Ang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko sa Allah(it), 
ang paniniwala sa Kanyang Kaisahan, ang buong pagsuko at 
buong pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos, at ang 
pagtanggi sa Shirk (pagsamba sa maraming diyus-diyosan). 


109 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


Ito ay ang Deen (Relihiyon) na may tagasunod na higit sa 
isang bilyon. 

Sa Deen (Relihiyon) na ito ang mga tao ay 
nagpapaligsahan sa pagtanggap (nito), kahit na ito’y 
naipalaganap at naipahayag ng may pagkukulang. 
Datapwat, ilan lamang ang tumiwalag pagkatapos 
tanggapin ito. Walang Deen (Relihiyon) na tatanggapin (ng 
Allah) pagkatapos sa paghirang kay Muhammad(S) 
maliban sa Islam. Ang Allah (ii) ay nagsabi: 

At kung sinuman ang maghanap ng ibang Relihiyon 
maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa 
kanya, at sa Kabilang Buhay siya ay isa sa mga talunan.) 
(Qur'an 3:85) 

Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

“Sa Kanya na nakasalalay sa Kanyang Kamay ang 
kaluluwa ni Muhammad (M), walang sinumang nakarinig 
sa akin sa sangkatauhan, kahit na siya ay Hudyo o 
Kristiyano, at namatay na hindi naniwala sa dahilan ng 
aking pagiging Sugo, maliban na siya ay kabilang sa 
mga mananahan sa Impiyerno.” (Muslim) 




Mga Pangunahing Haligi ng Islam 

Inuubliga ng Islam ang maraming gawaing pagsamba na 
binubuo ng mga salita, mga gawa, at mga paniniwala. Ang 
mga salita at mga gawa ay tinatawag na mga Haligi ng 
Islam; batay sa mga ito ang tao ay matatawag na Muslim o 
di-Muslim. 


110 




Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


Hindi tinatawag ng Islam ang kanyang mga tagasunod 
para lamang gawin ang mga pagsambang ito; subali't ang 
mga gawaing ito ay nag-aakay sa tao upang maging 
banal ang kaniyang kaluluwa, at mapanatili ito sa 
matuwid. Ang adhikain sa pagsasagawa ng mga 
pagsamba ay upang maiwasto ang kanyang sarili at 
sumunod sa Matuwid na Daan. Ang Allah (ii) ay nagsabi 
tungkol sa Pagdarasal ( Salaah ): 

{...Katotohanan, ang pagdarasal ay nakapipigil mula sa 
paggawa ng fahshaa' (mga kasuklam-suklam at mga 
kahiya-hiyang gawain, atbp.) at munkar (lahat ng mga 
masasamang gawaing ipinagbabawal)...) (Qur’an 29:45) 

Ang Allah (St) ay nagsabi tungkol sa Makatarungan at 
Tamang Kawanggawa ( Zakaah ): 

(Kumuha ka (O Muhammad, $|) ng Sadaqah (limos at 
kawanggawa) mula sa kanilang kayamanan upang sila 
ay mapadalisay nito at lalo pang maging sagrado...) 
(Qur’an 9:103) 

Ang Allah (Si) ay nagsabi tungkol sa pag-aayuno: 

(O kayong mga nananampalataya! Ang pag-aayuno ay 
iginawad (itinalaga) sa inyo na kagaya rin naman nang 
pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay 
maging Al Muttaqun (may kabanalan, magkaroon ng 
pagpipigil sa sarili, maging mabuti at makatwiran).) 
[Qur’an 2:183] 

Ang Allah (St) ay nagsabi tungkol sa Hajj: 

<Ang Hajj (Pilgrimahe) ay (isinasagawa sa loob) ng mga 
bantog na buwan (ang mga buwan ng Islamikong 
kalendaryo na; Shawal, Dhul Qaidah at ang unang 
sampung araw ng Dhul Hijja). Kaya't kung sinuman ang 
magpasyang magsagawa ng Hajj, kung gayon, hindi 
marapat na siya ay makipag-ulayaw sa kanyang asawa, at 


111 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


huwag ding makipagtalo ng walang katarungan sa 
panahon ng Hajj...> (Qur'an 2:197) 

Ang mga pagsamba sa Islam ay gumaganap bilang 
pangunahing gawain sa pagpapaunlad ng pag-uugali at 
ang pagpapadalisay nito, pati na ang pangangalaga sa 
pagkakaisa ng pamayanang Muslim at ang mga kaugnayan 
nito. 




112 




Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl\^ 


Ang Mga Haligi ng Islam 

Ang Dalawang Pagsaksi (sa Pananampalataya) 

Ito ang mga pagsaksi na walang karapat-dapat sambahin 
kung hindi ang Allah at si Muhammad ay Kanyang alipin at 
sugo. Ito ang susi kung papaano ang pagpasok sa Islam. 

Ang unang pagsaksi, na walang karapat-dapat sambahin 
kung hindi ang Allah, ay nangangahulugan: 

1) Ang Allah (St) lamang ang Tagapaglikha ng sanlibutan. 

2 ) Walang tunay na Nagmamay-ari o Nagpapalakad sa 
mga gawain ng sanlibutan maliban sa Allah (Si). 

3 ) Ang Allah (Si) lamang ang Tagapaglikha na may 
karapatang sambahin na nag-iisa. 

Ang kahulugan ng pangalawang pagsaksi, na si 
‘Muhammad ay kanyang Sugo’, ay ang paniniwala na siya 
ay alipin ng Allah (fi) at Kanyang Sugo na tumanggap ng 
kapahayagan, na siya’y napag-utusan na ipahayag sa 
sanlinbutan, at siya ang sagka (pang-huli) ng mga Sugo. 
Wala nang ibang propeta o sugo na darating pagkatapos 
niya. Ang pagsaksing ito ay nangangahulugan na dapat 
sumunod tayo sa kanya kung ano ang kanyang ipinag- 
uutos, maniwala sa lahat ng kanyang sinasabi, at sumunod 
sa kanyang mga ipinagbabawal. 


Ang Pagdarasal (Sa/aah) 

Ang Pagdarasal ay nangangahulugan na ang alipin ay 
magkakaroon ng relasyon sa pagitan niya at ng kanyang 
Rabb (PanginoonJ. Kapag ang isang tao ay nahumaling sa 
mga kasiyahan sa buhay, ang kanyang Paniniwala ay 
mag-uumpisang maging mahina, at sa pamamagian ng 
pagdarasal (pagsagot sa Adhaan - tawag upang 


113 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


magdasal), ito ang siyang magbibigay lakas sa kanyang 
Paniniwala. Sa paraang ito, ang tao ay magkakaroon ng 
tuloy-tuloy na relasyon sa kanyang Tagapaglikha. 

May limang pagdarasal na dapat isagawa sa loob ng 
maghapon at gabi. Ang mga lalaki ay nararapat isagawa ito 
sa Masjid (Moske) sa kongregasyon, maliban lang sa mga 
taong may balidong dahilan. Sa pamamagitan ng 
pagdarasal, ang mga Muslim ay nagkakakilala sa bawa't isa, 
at ang bigkis ng pagmamahal at pagkakaisa ay napapanatili 
at napapalakas. Nalalaman nila ang kondisyon ng kanilang 
(kapatid) kapwa Muslim sa araw-araw. Kung ang isang tao ay 
hindi nakadalo (sa pagdarasal sa Masjid) inaalaala kung ano 
ang nangyari sa kanya na baka siya ay maysakit kaya't 
bibisitahin siya, at kung hindi niya nagagampan ang kanyang 
tungkulin, pinagpapayuhan siya. Ang lahat ng pagkakaiba 
katulad ng uri, lahi at angkan ay balewala para sa mga 
Muslim na magkakatabi na nasa matuwid na hanay, lahat ay 
nakaharap sa isang direksiyon (sa Makkah ) sa parehong oras. 
Lahat sila ay sumusuko na magkakapantay sa pagsunod sa 
Allah (H) at nakatayo sa harap Niya (St). 


Ang Takdang Kawanggawa ( Zakaah ) 

Ito ay ilang bahagi ng salapi ng mga mayamang Muslim 
na ibinibigay sa mahirap at nangangailangan para 
mailigtas sila sa nakakahiyang pamamalimos. Ito ay 
sapilitan sa bawa’t Muslim na nagtataglay ng Nisaab 
(pinakamababang halaga na saklaw sa pagbayad ng 
Zakaah). 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

At sila ay hindi napag-utusan maliban lamang na 
kanilang sambahin ang Allah, (at huwag mag-akibat ng 
mga katambal sa Kanya), at mag-alay ng Salaah at 


114 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflN^ 


magkaloob ng Zakaah, at ito ang tama at matuwid na 
Pananampalataya (Deen).) (Qur'an 98:5) 

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga patakaran nito: 

1) . Pagkakaroon ng pinakamababang kinakailangang 
halaga: Ang kayamanan ng isang tao ay dapat umabot 
sa pinakamababang halaga ( Nissab ) na itinakda ng Islam. 

2) . Ipon sa loob ng Isang taon. Ang kayamanan ay dapat 
nasa pagmamay-ari o ipon ito sa loob ng isang taon. 
Walang Zakaah na babayaran dito kung ang kayamanan 
ay mababa sa itinakdang Nisaab. 

Ang Allah (S§) ay tinukoy ang mga taong nararapat 
tumanggap ng Zakaah. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Ang Sadaqaat (katungkulang kawanggawa o Zakaah) 

ay para lamang sa fuqaraa' at masaakeen (ang mga 
mahihirap at nangangailangan) at sa mga nagtatrabaho 
upang mangalap at mamahagi nito (ang Zakaah ); at sila 
na ang puso ay masuwato (tungo sa Islam); at sa 
pagpapalaya ng mga bihag; at sa mga taong may 
pagkakautang; at para sa Kapakanan ng Allah [para sa 
mga Mujaahidoon - yaong nakikipaglaban sa Jihad 
(banal na digmaan)}, at sa mga naglalakbay (kinapos ng 
panggastos at walang ibang mahihingan ng tulong) 
isang pananagutan na itinalaga ng Allah. At ang Allah 
ang Pinakamaalam, ang Tigib ng Karunungan.) (Qur’an 
9:60) 

Ang halaga na babayaran ay 2.5 % sa kabuang halaga ng 
naipon sa loob ng isang taon (na hindi nagalaw o nagamit). 
Sa pamamagitan nito, ang Islam ay naghangad na maalis 
ang kahirapan sa pamayanan ng Muslim at mapaginhawa 
ang mga balakid dito (sa kahirapan) katulad ng 
pagnanakaw, pagpatay, at mga gawaing paglabag sa 
karangalan ng mga tao. Ito ay nagbibigay buhay sa 


115 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


pagdadamayan at pagkakapatiran sa pamayanan ng mga 
Muslim upang mabigyang katuparan ang mga 
pangangailangan ng mga mahihirap at naghihikahos. Ito’y 
nagpapadalisay sa mga kaluluwa ng mga mayayamang 
Muslim at nililinis ang kanilang pagiging gahaman, makasarili, 
mapag-imbot, at pagmamahal sa pansamantalang mundo 
at nalulunod sa pagnanasa dito, lahat ng mga bagay na ito 
ay naging daan sa kanyang pagkalimot sa kanyang mga 
kapatid na mahihirap at naghihikahos. 

Ito rin ay nagpapadalisay sa mga mahihirap mula sa 
pagkasuklam at paninibugho laban sa mga mayayaman. 
Nakikita sila na nagbibigay mula sa kanilang kayamanan 
katulad ng ipinag-utos ng Allah (Si) at patuloy na 
pangangalagaan sila sa pagbibigay ng pera at sa 
pakikitungo sa kanila ng mabuti. 


Ang Pag-aayuno sa Ramadhan (Sawm) 

Ang isang Muslim ay dapat mag-ayuno ng isang buwan sa 
bawa't taon, sa buwan ng Ramadhan. Mula sa pag-sikat ng 
(madaling) araw hanggang sa paglubog ng araw, ang mga 
Muslim ay dapat umiwas sa kahit anong bagay na 
makakasira sa kanyang pag-aayuno, maging ito ay pagkain, 
inumin, o pakikipagtaliksa asawa. Ang pag-aayuno ay hindi 
gawaing pagsamba na ipinakilala ng Islam; datapwat ito'y 
tungkulin na ipinatupad na ng mga naunang Relihiyon. Ang 
Allah (Si) ay nagsabi: 

{O kayong mga nananampalataya, itinakda sa inyo ang 
pag-aayuno katulad ng pagkakatakda sa mga 
nangauna sa inyo upang kayo ay maging banal.) [Qur'an 
2:183] 

Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi lamang sa pag-iwas 
sa mga bagay na nakakasira dito. Higit pa rito, ang isang 


116 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV 


tao ay dapat umiwas sa mga hindi nasasalat ng mga 
bagay na nakakasira (ng biyaya) ng pag-aayuno, katulad 
ng pagsisinungaling, paninirang puri, pagtsismis, 
pandaraya, panlilinlang, maling pananalita at iba pang 
nakakasakit na pag-uugali. Dapat pakaisipin na ito ay isang 
pananagutan niya na umiwas sa mga nakakasakit na 
gawain kahit na hindi Ramadhan lalo't higit sa buwan na 
ito. Ang Propeta (|§) ay nagsabi: 

“Kung sinuman ang hindi umiwas sa kasinungalingan at 
masasamang gawain, hindi kailangan ng Allah ang 
kanyang pag-iwan sa pagkain at pag-inom.” ( Bukhari) 

Ang Pag-aayuno ay isang pagpupunyagi sa pagitan ng 
sariling kaluluwa at ng kanyang mithiin at pagnanasa. Ito 
ay maraming kapakinabangan sa lipunan na ipinaliwanag 
ng Propeta (M) sa kanyang kasabihan: 

“Ang lahat ng mga gawain ng mga anak ni Adan ay 
para sa kanya maliban sa pag-aayuno, dahil ito ay para 
sa Akin at Ako ang magbibigay ng gantimpla dito. Ang 
Pag-aayuno ay pananggalang; Kung ang isa sa inyo ay 
nag-aayuno, dapat huwag siyang magsalita ng masama, 
o sumigaw, at kung sinuman ang sumumpa o awayin 
siya, dapat sabihin niya, ‘Tunay na ako ay nag-aayuno.’ 
Sa Kanya na sa Kanyang Kamay nakasalalay ang 
kaluluwa ni Muhammad, ang amoy na lumalabas sa 
bibig ng isang nag-aayuno ay higit na mabuti at dalisay 
kaysa sa halimuyak ng pabangong musk para sa Allah. 
Mararamdaman ng taong nag-aayuno ang dalawang 
beses na kasiyahan: sa pagtigil ng kanyang pag-aayuno 
(sa oras ng pag-inom niya ng tubig) at sa panahon na 
makatagpo niya ang kanyang Rabb (Panginoon).” 
(Bukhari) 

Sa pamamagitan ng pag-aayuno, mauunawaan ng tao 
kung papaano ang nararamdaman ng mga naghihikahos 
niyang mga kapatid na hindi nakakahanap ng sapat na 
pagkain, damit, at tirahan, at ito ang makapang-aakit 


117 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl v 


upang tupdin ang kanyang mga pananagutan at tanungin 
ang kanilang kondisyon at kung ano ang kanilang 
kailangan. 


Ang Paglalakbay (sa Makkah) - Hajj 

Ang paglalakbay (Hajj) ay ginagawa sa Sagradong Bahay 
ng Allah, St (sa Ka’bah ) upang gampanan ang Hang mga 
ritwal sa tiyak na lugar at tiyak na panahon. Ang haliging 
ito ng Islam ay sapilitan sa bawat Muslim, lalaki o babae, na 
may tamang pag-iisip at may tamang gulang (mula sa 
pagbibinata o pagdadalaga) minsan sa buong buhay 
niya, kung sila ay may pang katawan at pang pinansiyal na 
kakayahan. 

Kung ang isang tao ay may karamdamang hindi na 
malalapatan ng lunas na nagiging sagabal para gawin 
niya ang Hajj kahit na may sapat siyang pera, dapat 
niyang ihabilin ito kaninuman para gawin ang Hajj para sa 
kanya. Kung ang isang tao ay walang sapat na salapi na 
kakailanganin upang tugunan ang kanyang mga 
pangangailangan sa pang araw-araw o para sa kanyang 
mga tinutustusan, ang Hajj ay hindi pananagutan para sa 
kanya. Ang Allah (fg) ay nagsabi: 

C.Ang pagsasagawa ng Hajj sa Tahanan (Ka’bah) ay 
isang tungkulin ng sangkatauhan para sa Allah sa mga may 
kakayahang gumugol; at sinuman ang hindi 
manampalataya, kung gayon, ang Allah ay hindi 
nangangailangan ng tulong sa sinuman ng Kanyang mga 
‘Aalameen (sangkatauhan, Jinn at lahat ng mga nilalang.) 
[Qur'an 3:97] 

Ang Hajj ang siyang pinakamalaking pagtitipon sa Islam. 
Ang mga Muslim mula sa iba't-ibang panig ng mundo ay 
sama-sama sa isang lugar at sa isang takdang panahon; 
Silang lahat ay tatawag sa nag-iisang Panginoon, nakasuot 


118 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


ng pare-parehong damit, gagampanan ang pare-parehong 
ritwal, at bibigkas ng parehong pagtawag: 

Labayk, Allahumma labayk; Labayk, laa shareeka laka, 
labayk: in-n al-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk; laa 
shareeka lak. 

Ang kahulugan: 

“Narito kami para maglingkod sa Inyo, O Allah, Narito 
kami para maglingkod sa Inyo. Narito kami para 
maglingkod sa Inyo, Wala Kayong mga Katambal, Narito 
kami para maglingkod sa Inyo. Tunay, ang lahat ng 
papupuri, mga biyaya, at kapangyarihan ay para sa 
Inyo. Wala Kayong mga Katambal. ” 

Karagdagang pakahulugan: 'O Allah, narito kami sa lugar 
na ito bilang pagtugon sa Inyong pagtawag, hinahangad 
ang Inyong Kasiyahan, nagpapatunay sa Inyong 
Kaisahan, na Kayo at walang iba pa ang may karapatan 
sa lahat ng pagsamba.' 

Walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, 
dakila at imbi, maputi at maitim, Arabo at di-Arabo; lahat 
sila ay pareho sa harap ng Allah(St). Wala silang 
pinagkaiba maliban sa kabanalan [o pagkakaroon ng 
takot ( taqwa) sa Allah]. Ang Hajj ay isang pagtitipon na 
nagbibigay diin sa kapatiran ng lahat ng mga Muslim at sa 
kaisahan ng kanilang mga layunin at mga damdamin. 




119 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLandV 


Ang Mga Haligi ng Pananampalataya (Imaan) 


Ang Paniniwala sa Allah (Si) 

Ang pananampalataya sa Allah (Si) ay ang paniniwala na 
walang tunay na diyos maliban sa Allah, ang Nag-iisa, 
walang katambal, katunggali, o kasama. Ito ang 
paniniwala na Siya ang Lumikha sa lahat ng nilalang, at 
walang makakagawa nito sa ganang kagustuhan nila 
maliban sa Kanya. Walang mabubuhay maliban sa 
Kanyang pahintulot at walang mangyayari maliban sa 
Kanyang kagustuhan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<...Walang pag-aalinlangan, sa Kanya ang lahat ng mga 
nilikha at ang Pag-uutos. Purihin ang Allah, ang Panginoon 
ng lahat ng ‘aa/ameen (mga sangkatuhan. Jinn at ang 
lahat ng mga nilikha)!) [Qur'an 7:54] 

Wala Siyang katambal patungkol sa Ruboobiyah ; Siya 
lamang ang Tagapaglikha, Tagapanustos, at Siya ang 
taga-ayos sa lahat ng mga pangyayari sa sanlibutan. Ang 
Allah(•*;) ay nagsabi: 


<lpahayag (O Muhammad, #t): ‘Katotohanan, ang aking 
Salaah (takdang pagdarasal), ang aking sakripisyo 
(pagkatay ng hayop), ang aking pamumuhay, at ang 
aking kamatayan ay para sa Allah lamang, ang Rabb 

(Panginoon) ng mga ‘Aalameen (sangkatauhan. Jinn at 
lahat ng mga nilalang). * Siya ay walang katambal. At sa 

bagay na ito ako ay napag-utusan, at ako ang una sa 
mga Muslim.’) (Qur'an 6:162-163) 

Siya ay walang katambal sa Kanyang natatanging 
karapatan na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. 
Ang Allah (Si) ay nagsabi: 


120 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamLandV^ 


<At hindi Namin isinugo ang sinumang sugo bago pa sa 
iyo (O Muhammad,#) na hindi Namin binigyan ng 
inspirasyon (na nagsabi) ng: 'La //aha illaa Ana' [Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Akin (Allah)], kaya't sambahin Ako 
(Nag-iisa at wala ng iba).) (Qur’an 21:25) 

Walang kapantay ang Kanyang mga Pangalan at mga 
Katangian. Ang Allah (ft) ay nagsabi: 

<At ang Allah ang nag-aangkin (ng lahat) ng 
Pinakamagagandang Pangalan, kaya’t Siya ay tawagin 
ninyo sa mga Pangalang yaon, at iwanan ninyo ang mga 
pangkat na nagsasagawa ng kasinungalingan (na 

nagsasabi ng walang galang na salita laban) sa 

Kanyang mga Pangalan...) (Qur’an 7:180) 

Ang paniniwalang ito ay nangangahulugan na Siya 
lamang ang may karapatan para sambahin at wala ng 
sinupaman. Walang ibang dapat asahan, walang ibang 
dapat na pagtanungan, at walang ibang dapat daingan 
upang makatulong sa kahirapan o matugunan ang ibang 
adhikain maliban sa Allah (SI). Siya lamang ang Nag-iisa na 
may karapatan sa anumang uri ng pagsamba ng walang 
pasubali. 

Ang paniniwalang ito ay nangangahulugan din na ang 
Allah(SI) ay may pinakamaganda at pinakadakilang mga 
Pangalan at mga Katangian. Hindi na Namin pakausisain at 
tanungin kung ano ang mga ito, o tanggihan sila o 
ipagkamali ang kanilang mga kahulugan. Siya ay malayo sa 
anupamang nilikhang may pagkukulang. Ang Allah(SI) ay 
nagsabi: 

Walang anupamang bagay ang makakatulad sa Kanya, 
at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na 
Nakamamasid.) (Qur’an 42:11) 


121 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlanflX^ 


Paniniwala sa mga Anghel 

Ito ay ang paniniwala na ang mga Anghel ay mula sa 
likha ng Allah (Si); walang nakakaalam sa tunay na bilang 
nila kundi Siya(S). Sila ay mula sa di-nakikitang mundo. Sila 
ay nilikha ng Allah (Si) upang sambahin at sumunod sa 
Kanya. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(Ang Mesiyas (Hesus,*®) ay hindi magwawalang-bahala 
na maging tagapaglingkod ng Allah, gayundin 
(gugustuhin) ng mga anghel na malapit sa Kanya 
(Allah).) [Qur'an 4:172] 

Pinag-utusan ng Allah (Si) ang mga Anghel ng may tiyak 
na mga tungkulin, at gagawin nila kung ano ang iniuutos sa 
kanila. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(...narito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at 
mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang 
pag-uutos ng Allah, bagkus ay gumagawa ng ayon sa 
anumang sa kanila ay ipinag-uutos.) (Qur’an 66:6) 

Ang mga anghel ay hindi mga katambal, mga kasama, o 
katunggali ng Allah (Si), o kaya’y sila ay mga anak Niya; 
datapwat dapat silang bigyan ng paggalang at 
pagmamahal. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

(At sila ay nagsisipagturing: ‘Ang Pinakamahabagin 
(Allah) ay nagkaroon ng anak (mula sa mga anghel).’ 

Luwalhatiin Siya! Siya ay malayo sa lahat ng mga hindi 
dalisay! Sila (mga anghel), ay mararangal na alipin 
lamang. * Sila ay hindi nangungusap hanggang Siya 

(Allah) ay hindi pa nakapangungusap at sila ay 
gumagawa ayon sa Kanyang pag-uutos.) [Qur’an 21:26-27] 


122 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


Ang Allah (S) ay nagsabi sa atin sa mga pangalan at 
mga gawain ng ilan sa mga anghel at ang iba’y hindi Niya 
sinabi. Kailangan maniwala tayo sa kanilang lahat. 


Ang Paniniwala sa mga Aklat ng Allah (H) 

Nararapat maniwala na ang Allah (#*) ay nagpahayag sa 
mga Banal na Aklat sa Kanyang mga Sugo upang iparating 
nila sa sangkatauhan. Ang mga aklat na ito ay naglalaman 
lamang ng mga katotohanan; hindi naglalaman ang mga 
ito ng anupamang pagkakamali. Ang lahat ng mga Aklat 
na ito ay tumatawag sa Kaisahan ng Allah (II), at Siya ang 
Tagapaglikha, ang Nagmamay-ari at Siya ang nag-aankin 
ng mga magagandang Katangian at mga Pangalan. Ang 
ilan sa mga aklat ay ang mga sumusunod: 

1) Mga Kasulatan ni Ibraheem (* 53 ) [Abraham] at 
Musaa(*53) [Moses]: Ang Qur'an ay nagbigay ng maikling 
pananaw tungkol sa mga pangunahing saligan ng 
Relihiyon na makikita sa kasulatang ito. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

{O, hindi ba siya nasabihan kung ano ang nasa 
kasulatan ni Moises? At (ng) kay Abraham na tumupad 
(sa mga ipinag-utos ng Allah). Na nagtatagubilin na 
walang sinuman na nagdadala ng pasanin (ng kanyang 
kasalanan) ang maaaring magdala ng pasanin 
(kasalanan) ng iba. At ang tao ay walang 
mapapakinabangan maliban lamang sa kanyang 
pinagsumikapan; At ang bunga ng kanyang 
pinagsikapan ay mailalantad; Kaya’t siya ay 
gagantimpalaan ng ganap sa pinakamainam na biyaya; 
at sa iyong Rabb (Panginoon) ang huling hantungan.) 
[Qur an 53:36-42] 


123 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandN? 


2) Ang Tawraah [Torah]: Ang Torah ay Sagradong Aklat na 
ipinahayag kay Moises (8s3). Ang Allah (it) ay nagsabi: 

(Katotohanan, Aming ipinadala ang Torah (ang mga 
Batas na ibinigay kay Moises); naririto ang patnubay at 
liwanag, na kung saan ang mga Propeta na nagsuko ng 
kanilang sarili sa Kalooban ng Allah ay humatol sa mga 
Hudyo. At ang mga Rabbi at mga pari (ay humatol rin sa 
mga Hudyo sa pamamagitan ng Torah makaraan ang 
mga Propetang ito). Sapagkat sa kanila ay 
ipinagkatiwala ang pangangalaga sa mga Aklat ng 
Allah, at sila ay mga saksi rito. Samakatuwid huwag 
matakot sa mga tao, matakot kayo sa Akin (O mga 
Hudyo) at huwag ninyong ipagbbili ang Aking mga 
Aayaat (mga talata) sa murang halaga. At kung 
sinuman ang hindi humatol ayon sa kapahayagan ng 
Allah, sila ang mga hindi sumasampalataya.) [Qur'an 5:44] 

3) Ang Zaboor: Ito ang Aklat na ipinahayag kay David(ssa). 
Ang Allah (i®) ay nagsabi: 


(...at kay Dawood (David) ay Aming iginawad and Zabur 
(Salmo).) [Qur'an 4:163] 

4) Ang Ebanghelyo (Injeel): Ang Injeel ay ang Sagradong 
Aklat na ipinahayag kay Hesus (®@). Ang Allah (it) ay 
nagsabi: 

(At sa kanilang yapak, ay Aming isinugo si ‘Hesus, anak 
ni Maria, na nagpapatotoo sa Torah (mga Batas) na 
ipinahayag nang una pa sa kanya. At Aming 
ipinagkaloob sa kanya ang Injeel (Ebanghelyo) na 
naririto ang patnubay at liwanag at nagpapatotoo sa 
Torah (mga Batas) na ipinahayag bago pa rito, isang 
patnubay at paala-ala para sa mga taong may takot sa 
Allah.) [Qur'an 5:46] 


124 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnml v 


Ang mga Muslim ay dapat maniwala sa lahat ng mga Banal 
na Aklat at dapat paniwalaan na ang mga ito ay mula sa 
Allah(Si). Hindi makatarungan para sa kanya na sumunod sa 
mga batas nito (Injeel), dahil ang mga Aklat na ito ay 
ipinahayag sa para sa mga partikular na nasyon at sa 
partikular na panahon. Ipinalagay na si Hesus(a@) ay nagsabi 
mismo sa Bibliya na: 

“Ako ay isinugo para lamang sa mga nawawalang tupa 
sa bahay ng Israel.” (Matthew. 15:24) 

Ang Qur’an ay nagpaliwanag sa mga ibang pangyayari 
na natagpuan sa Torah at Injeel ; tulad ng paghula kay 
Propeta Muhammad(ss): 

{...datapwat ang aking Habag ay nakakasakop sa lahat 
ng bagay; kaya't Aking itatalaga ang Habag na ito (lalo 
na) sa mga yaong nagbabantay ng kanilang sarili (laban 
sa kasamaan) at nagbibigay ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa); at sa kanila na nanalig sa Aming Aayaat 
(mga katibayan, aral, tanda at kapahayagan, atbp.). 
Sila na sumusunod sa Propeta na hindi nakakabasa at 
hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na nasusulat 
sa Torah (mga Batas) at sa Ebanghelyo, - (siya) ay 
nagtatagubilin sa kanila ng pagsasagawa ng lahat ng 
mabuti at nagbabawal sa kanila sa paggawa ng lahat ng 
masasama, at gawing makatarungan para sa kanila ang 
mabubuting bagay, at gawing di-makatarungan sa 
kanila ang masasamang bagay, kanyang niluluwagan 
sila sa kanilang mga mabibigat na pasanin, at sa mga 
tanikala na nakaatang sa kanila; kaya’t sila na nananalig 
sa kanya (Muhammad, St) at sumusunod sa liwanag (ang 
Qur'an) na ipinahayag sa kanya, sila yaong 
magsisipagtagumpay.) [Qur'an 7:156-157] 

5) Ang Banal na Qur'an: Kailangang paniwalaan na ang 
Qur’an ay Salita ng Allah (H) na ipinahayag sa pamamagitan 


125 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanfl^ 


ni Anghel Gabriel(s@) kay Propeta Muhammad(i), at ito ang 
huli sa mga Banal na Aklat na nagpawalang bisa sa naunang 
mga Aklat. Ang Sangkatauhan ay dapat maniwala sa 
Qur’an, ang Aklat na ipinahayag, at ang Relihiyon [Deem] na 
dinala. 


Ang Paniniwala sa mga Sugo 

Ito ang paniniwala na pinili ng Allah (Si) ang mga 
pinakamabuti sa sangkatauhan upang maging mga Sugo na 
ipinadala sa Kanyang mga nilikha, na may partikular na mga 
batas; upang sambahin at sumunod sa Allah (SI), at itatag 
ang Kanyang Relihiyon at ang Kanyang Tawheed (Kaisahan 
sa pagka-Diyos). Ipinag-utos Niya sa Kanyang mga Sugo na 
ipahayag ang Mensahe sa mga tao, upang wala silang 
katibayan laban sa Allah 35 (SI) pagkaraang ipadala ang mga 
ito. 

Pumili din ang Allah (SI) mula sa sangkatauhan na maging 
mga Propeta upang pagtibayin ang batas at Deen 
(Relihiyon) na dinala ng mga naunang sugo sa kanila at 
upang tawagin ang mga tao dito. Maraming mga propeta 
at mga sugo; at walang nakakaalam ang tiyak na bilang 
nila maliban sa Allah (Si). Ang Allah(fl) ay nagsabi: 

At katotohanang kami ay nagpadala ng mga Sugo 
nang una pa sa iyo (O MuhammadJ); ang iba ay Aming 
inilahad sa iyo ang kanilang kasaysayan at ang iba ay 
hindi Namin inilahad sa iyo...) [Qur'an 40:78] 


35 Hindi nila maaaring masabi, "Kung nagpadala lamang ng mga Sugo ang Allah, kami 
Sana ay sumunod at tumalima sa kanyang mga kautusan at maging mananampalataya". 


126 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


Dapat maniwala sa kanilang lahat at sila ay mga tao; hindi 
sila higit sa karaniwang mga nilalang. Ang Allah(fi) ay 
nagsabi: 

<At hindi Kami nagsugo bago sa iyo (O Muhammadj) 
maliban sa mga tao na Aming binigyan ng inspirasyon, 
kaya’t inyong tanungin ang mga tao ng naunang 
Kasulatan (ang Torah, mga batas at ang Ebanghelyo) 
kung ito ay hindi ninyo nababatid. At hindi Namin sila 
nilikha (ang mga Sugo) na may mga katawang hindi 
nangangailangan ng pagkain o kaya sila ay walang 
kamatayan.) [Qur'an 21:7-8] 

Ang Allah (St) ay nagsabi tungkol kay ‘Hesus (s@) sa Qur'an: 

<Ang Mesiyas (‘Eesaa [Hesus]), anak ni Maria, ay hindi 
hihigit pa sa isang sugo; maraming mga sugo ang 
pumanaw bago pa sa kanya. Ang Kanyang Ina (Maria) 
ay isang Siddeeqah (tulad ng, siya ay naniniwala sa mga 
salita ng Allah at sa Kanyang mga Aklat). Sila ay kapwa 
kumakain ng pagkain (katulad ng ibang nilalang, 
habang ang Allah ay hindi kumakain). Tunghayan kung 
paano Namin ginawa ang Aayaat (mga katibayan, aral, 
kapahayagan, tanda atbp.) na maliwanag sa kanila, 
gayunman pagmasdan kung paano sila napaligaw ng 
malayo (sa katotohanan).) [Qur’an 5:75] 

Kailangang maniwala sa kanilang lahat. At kung ang isang 
tao ay naniwala sa iba at hindi pinaniwalaan ang mga iba, 
siya ay lumabas sa Islam. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

(Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa Allah 
at sa Kanyang mga Sugo at nagnanais na magkaroon ng 
pagtatangi-tangi sa pagitan ng Allah at ng Kanyang mga 
Sugo (sa pananalig sa Allah at hindi paniniwala sa 
Kanyang mga Sugo) at nagsasabing; ‘Kami ay 
naniniwala sa iba subalit (kami rin) ay nagtatakwil sa iba,’ 
at nagnanais na magpatibay ng isang daan sa pagitan 
ng paniniwala at di-paniniwala’* Sa katotoahanan sila ay 


127 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


di-sumasampalataya. At Aming inihanda para sa mga di- 
sumasampalataya ang kaaba-abang kaparusahan..) 
[Qur'an 4:150-151] 

Ang unang sugo ay si Noah [Nooh] (3s@), at ang panghuli 
ay si Muhammad (St). 


Ang Paniniwala sa Huling Araw 

Dapat maniwala na ang buhay dito sa mundo ay may 
katapusan. Ang Allah (it) ay nagsabi: 

<Ang anuman na nasa (kalupaan) ay maglalaho.) [Qur'an 
55:26] 

1) Ang maniwala sa buhay sa Barzakh: Ang buhay dito 
(sa Barzakh ) ay ang panahon mula sa pagkamatay ng 
isang tao hanggang sa Huling Araw. Dito, ang mga 
mananampalataya ay mabubuhay ng may kasiyahan, 
habang ang mga hindi sumsampalataya ay 
mapaparusahan. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Sa Apoy; sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon, at 
sa Araw na ang Takdang Oras ay napagtibay (sasabihin 
sa mga anghel): ‘Hayaan ang pamayanan ni Fir‘awn’s 
(Pharaon) na pumasok sa pinakamatinding 
kaparusahan.) [Qur’an 40:46] 

2) Ang Maniwala sa Pagbabangong Muli: Bubuhayin ng 
Allah (Si) ang sangkatauhan, hubo’t hubad, nakapaa, at 
hindi tule. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila 
ay hindi na ibabangong muli (para sa pagsusulit). 
Ipahayag (O Muhammad,!): Tunay na ako ay 
nanunumpa sa aking Panginoon, walang pagsala na 
kayo ay ibabangong muli, at sa inyo ay ipapahayag ang 


128 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLandV^ 


(kabayaran nang) lahat ng inyong ginawa, at ito ay 
lubhang magaan sa Allah.) [Qur'an 64:7] 

3) Ang Maniwala sa Pagtitipon: Titipunin ng Allah(St) ang 
lahat ng Kanyang mga nilikha at tatawagin sila para 
magsulit. Ang Allah (ii) ay nagsabi: 

<At (alalahanin) ang Araw na Aming papangyarihin na 
ang kabundukan ay maguho (katulad ng ulap ng 
alabok), at inyong makikita ang kalupaan na tulad ng 
pinatag na lupa, at sila ay Aming titipunin nang sama- 
sama upang walang maiwan kahit na isa.) [Qur'an 18:47] 

4) Ang maniwala na ang mga tao ay itatambad sa 
harap ng Allah (SI) sa maraming hanay: Ang Allah (St) ay 
nagsabi: 

<At sila ay itatambad sa harapan ng iyong Panginoon sa 
mga hanay, (at ang Allah ay magpapahayag): 'Ngayon 
katotohanang kayo ay dumatal sa Amin na katulad ng 
paglikha Namin sa inyo noong una. Datapwat inyong 
inakala na Kami ay hindi nagtakda ng inyong 
pakikipagtipan (sa Amin).) [Qur'an 18:48] 

5) Ang maniwala na ang mga parte ng sariling katawan 
ay magbibigay testigo. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<Hanggang sa kanilang sapitin ang (Impiyerno), ang 
kanilang pandinig (mga tainga) at kanilang mga mata, 
at kanilang mga balat ay magbibigay-patotoo laban sa 
kanila sa (lahat) na kanilang ginawa. * At sasabihin nila 
sa kanilang mga balat, ‘Bakit ka tumitestigo laban sa 
amin?’ Sasabihin nila: ‘Ang Allah ay nagbigay pahintulot 
sa amin na makapangusap, pinahintulutan Niya ang 
lahat ng bagay para magsalita; at Siya ang lumikha sa 
inyo noong una at sa Kanya rin kayo magbabalik’ * At 
hindi man lang ninyo pinangalagaan ang inyong sarili 
(dito sa mundo), baka mangyari na ang inyong pandinig. 


129 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamlana 


ang inyong paningin, at ang inyong balat ay magbigay- 
saksi laban sa inyo! Datapwat inyong napag-aakala na 
ang Allah ay hindi nakababatid sa karamihan ng inyong 
ginagawa!) [Qur'an 41:20-22] 

6) Ang maniwala sa Araw ng Pagtatanong. Ang Allah (Si) 
ay nagsabi: 

At patigilin sila, katotohanan sila ay tatanungin. * ‘Ano 
ang nangyayari sa inyo?' Bakit hindi kayo magtulungan 
sa isa’t isa (na kagaya ng ginawa ninyo noon sa lupa)?’ * 
Hindi, pero sa Araw na iyon, sila ay susuko.) [Qur'an 37:24-26] 

7) Ang maniwala sa Siraat (Tulay) at ang lahat ay daraan 
dito. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At walang sinuman sa inyo ang hindi magdaraan sa 
ibabaw nito (Impiyerno); ito ay isang itinakda na 
kapasiyahan ng iyong Panginoon na dapat matupad.) 
[Qur'an 19:71] 

8) Ang maniwala sa pagtimbang ng mga gawain. 

Tatawagin ng Allah (is) ang mga tao upang magsulit at 
gantimpalaan yaong mga taong gumawa ng mabuti sa 
nararapat nilang matanggap dahil sa kanilang ginawang 
kabutihan, sa kanilang Panananampalataya, at sa 
pagsunod sa kanilang mga Sugo, at parurusahan Niya 
yaong mga gumawa ng kasamaan. Ang Allah(St) ay 
nagsabi: 

<At itatatag Namin ang timbangan ng katarungan sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kaya’t walang sinuman ang 
tuturingan ng kawalang-katarungan sa lahat ng bagay. 
At kung mayroon mang gawa na katulad ng bigat ng 
isang buto ng mustasa, ito ay Aming itatambad. At kami 
ay Sapat na bilang Tagasulit.) [Qur'an 21:47] 


130 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


9) Ang maniwala sa pagbibigay ng Talaan at mga Aklat 

(ng mga ginawa). Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<Kaya’t, para sa kanya na mabibigyan ng kanyang Ulat 
sa kanyang kanang kamay, tunay nga na matatanggap 
niya ang madaling kapasiyahan.* At siya ay babalik sa 
kanyang pamilya ng Masaya!* Datapwat kung sinuman 
ang mabibigyan ng kanyang Ulat sa kanyang likod, 
hihingi siya ng tulong para sa kanyang kasiraan,* at 
papasok siya sa nag-aapoy na Impiyerno at 
mararamdaman niya ang sunog nito.) [Qur'an 84:7-12] 

10) Ang maniwala na ang mga tao ay mabibigyan ng 
gantimpala sa Jannah (Paraiso) o Impiyerno ng walang 
hanggan na ang buhay dito ay hindi magwawakas. Ang 
Allah(81) ay nagsabi: 

<Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa lipon ng 
angkan ng kasulatan (mga Hudyo at mga Kristiyano) at 

mga mushrikoon (mga pagano) ay mananahan sa Apoy 
ng Impiyerno magpakailanman. Sila ang pinakamasama 
sa lahat ng mga nilalang. * Katotohanan, sila na mga 
sumasampalataya at gumagawa ng mga mabubuti, sila 
ang pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang 
gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay ang Eden 
(Paraiso) Jannah, na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman; ang 
Allah ay tunay na nalulugod sa kanila, at gayundin 
naman sila sa Allah. Ito ay para sa kanya na may 
pangamba sa Allah.) [Qur'an 98:6-8] 

11) Ang maniwala sa Hawd 36 - Lawa - sinuman ang iinom 
dito kahit minsan ay hindi na makakaramdam ng pagka- 
uhaw habang panahon. 


36 Ang lawa na ibinigay ng Allah sa Propeta (#); sinuman ang iinom dito kahit 
minsan, ay hindi na makakaramdam ng pagka-uhaw habang panahon. 


131 




Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


12) Ang maniwala sa Shafa'th, ang Pamamagitan, at sa 
lahat ng mga bagay na ipinahayag ng Sugo ng Allah (it) 
sa atin. 


Ang Paniniwala sa Qadaa’ at Qadar 37 

Kailangang maniwala na alam na ng Allah (Si) ang lahat 
bago nilikha ang mga ito, at kung ano ang mangyayari sa 
mga ito pagkatapos. Kaya’t binuhay Niya ang mga ito 
ayon sa Kanyang Karunungan at Panukat. Ang Allah(Si) ay 
nagsabi: 

Katotohanang Aming Nilikha ang lahat ng bagay sa 
Qadar (maka-Diyos na Pagtatakda o Pag-uutos).> [Qur'an 
54:49] 

Ang lahat ng bagay na nangyari sa nakaraan at ang 
nangyayari sa kasalukuyan at ano man ang mangyayari sa 
darating na panahon ay nalalaman na ng Allah (Si) bago 
ang pananatili at pagkakaroon ng buhay. Magkagayon 
dinala at binuhay ang mga ito ng Allah (Si), ang lahat ay 
naaayon sa Kanyang Kagustuhan at (tamang) Panukat. 
Ang Sugo ng Allah (it) ay nagsabi: 

“Ang isang tao ay hindi maituturing na isang Muslim 
hangga’t siya ay naniniwala sa Qadar, sa mga kabutihan 
at sa mga masasamang bunga nito - hanggat alam na 
niya na kung anuman ang nangyari sa kanya ay hindi 
maaaring nagkataon lamang, at anuman ang di- 
nangyari sa kanya ay tunay na hindi mangyayari.” 
(Tirmidhi) 


37 Qadaa' at Qadar: Ang dalawang salita na Arabik ay karaniwang isinasalin bilang 
'kapalaran', 'kahihinatnan', o 'tadhanang naitalaga'. Marami sa mga kahulugan na 
nabanggit ay umaakay sa mga tao sa mating pagkaunawa sa konsepto o paniniwalang 
ito, kaya't minabuti na hayaan sila sa terminong Arabik at unawain sa kanilang tunay na 
pakahulugan. 


132 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamlan(l V 


Ang paniniwalang ito ay hindi salungat sa katotohanan 
na ang bawa’t tao ay kailangang magsikap para 
makamtan ang mga bagay na minimithi niya. Upang ito 
ay mabigyan ng liwanag, ie.; kung gusto ng isang tao ng 
anak, kailangan niyang gumawa ng ilang bagay para 
makamit niya ang layuning ito; katulad ng pag-aasawa. 
Pagkatapos niyang ginawa ang lahat ng makakaya niya, 
siya ay maaaring mabigyan o hindi sa ano mang kanyang 
ninanais. Ang dahilan dito, mauunawaan ng isang tao na 
ang pagsasagawa niya ng mga paraan upang makamtan 
ang kanyang layunin ay hindi ang tunay na sanhi, kundi ito 
ay dahil sa Kagustuhan ng Allah (St). Ang ibig sabihin nito, 
upang matupad ang ating mga layunin ay mula din sa 
Qadar ng Allah (SI). Ang Propeta (it) ay tinanong: 

‘O Sugo ng Allah, ‘ang mga talata at mga pagdarasal na 
aming sinasambit at ang gamot na aming iniinom upang 
magamot ang aming sarili ay mag-uurong ba sa Qadar 
ng Allah (SI)?' (Sumagot siya,) ‘Sila ay mula sa Qadar ng 
Allah.’ [Mustadrak al-Haakim] 

Ang gutom, ang mauhaw, ang pagkakaroon ng sipon, ay 
mula sa Qadaa’ at Qadr. Upang mapawi ang gutom 
kailangang kumain, ang pagkauhaw sa pamamagitan ng 
pag-inom, at kung giniginaw kailangan panatilihin ang 
pampainit. Naghahanap sila ng pang-hadlang kung ano 
ang nakasulat para sa kanila mula sa pagkagutom, sa 
pagka-uhaw at kung may sipon. Naghahanap sila para 
hadlangan ang isang Qadar dahil sa iba (Qadar). 

Dapat matupad ng isang tao na makamtan ang 
kanyang layunin sa anumang maaaring paraan, dahil ang 
pamamaraan ay bahagi din ito ng Qadaa’ at Qadr’. Ang 
isang tao ay dapat masiyahan kahit anuman ang maging 
resulta, na siyang magkakaloob ng kapayapaan sa puso at 
ginhawang pang ispirituwal. Walang puwang ang 
pagkabalisa, pag-aalaala, at kalungkutan. Alam natin na 
ang pagkabagabag at pagkabalisa ng puso ay 


133 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl V 


magdudulot ng maraming mga sakit. Ang pagkakaroon 
ng paniniwala sa konseptong ito ay makakahadlang at 
makakagamot sa ano mang ibubunga ng mga sakit na ito. 
Ang Allah (Ac) ay nagsabi: 

Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa 
kalupaan at sa inyong sarili (kaluluwa), maliban na ito ay 
naitala sa Aklat ng Tadhana (A/ lauh Al Mahfou z), bago 
pa Namin pinapangyari ang magaganap. Katotohanang 
ito ay lubhang magaan sa Allah. Upang kayo ay hindi 
mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong kamtin, 
gayundin naman, ay huwag maging mapagmataas sa 
mga biyayang ipinagkaloob sa inyo, at ang Allah ay 
hindi nagmamahal sa mga mayayabang at 
mapagmataas..) [Qur'an 57:22-23] 

Ito ay naghihikayat ng karunungan at pagsisiyasat sa mga 
nilikha ng Allah sa sanlibutan. Ang mga karamdaman, ng 
kahit na anong sakit, ay nagtutulak sa mga tao na hanapin 
ang nararapat na lunas, at ito ay ang pagsasaliksik ng 
pinagmumulan ng gamot na ang Allah (ang Dakila) ang 
naglikha (ng mga gamot) na nasa sanlibutan. 

Ito ay nagpapagaan sa mga bunga ng kalamidad na 
dumatal sa mga tao at nag-aalis ng naramdamang 
kalungkutan tungkol sa nakalipas. Kung sinuman ang nalugi 
sa negosyo, ito ay itinuturing na paghihirap.Kung ang 
paghihirap na ito ay nasundan ng pagdadalamhati at 
kalungkutan, ito ay nagbubunga ng dalawang paghihirap: 
ang paghihirap sa pagkalugi sa negosyo at ang paghihirap 
sa pagdadalamhati at kalungkutan. Kung ang isang tao ay 
naniniwala sa Banal na Panukat na Qadaa’ at Qadr, siya ay 
maaaring masiyahan kung anuman ang nangyari, dahil alam 
niya na ito ay hindi maiiwasan. Ang Propeta(il) ay nagsabi: 

"Maging masigasig na gumawa ng makapagbigay 
kabutihan sa inyo at hanapin ang tulong ng Allah at 
huwag maging pabaya sa pagsasagawa nito. At kung 
may masamang pangyayari na kinahaharap, huwag 


134 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


sabihing; ‘Kung hindi ko lang ginawa ito at ito,’ datapwat 
dapat sabihin, ‘Ito ang Qadar ng Allah, at kung anuman 
ang Gugustuhin Niya, Gagawin Niya (Qaddarullaah wa 
maa shaa fa‘al},' tunay nga na ang pagsambit ng ‘kung’ 
ay nagbubukas ng pinto para sa mga gawain ni 
Satan as.' [Muslim] 

Ito ay nagpapalakas sa sarili ng pagtitiwala sa Allah (II) at 
pumapawi ng takot sa mga nilikha. Si Ibn ‘Abbaas(4&) ay 
nagsabi; Isang araw ako ay nasa likod ng Sugo ng Allah (ii) 
at sinabi niya(lt) sa akin: 

‘O batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng ilang salita: 
Alalahanin mo ang mga ipinag-uutos ng Allah at 
pangangalagaan ka Niya. Sundin ang mga ipinag-uutos 
ng Allah at mahahanap mo Siya sa iyong harapan 
(Kanyang diringgin ang iyong mga panalangin). Kung ikaw 
ay magsumamo, magsumamo sa Allah„3i. Kung ikaw ay 
humanap ng tulong, hanapin ang tulong mula sa Allah.ife. 
Dapat mong malaman na kung ang lahat ng tao ay 
magsama-sama upang ikaw ay magkaroon ng 
kapakinabangan sa isang bagay, hindi nila magagawang 
bigyan ka ng kapakinabangan maliban kung ano ang 
itinakda sa iyo. At kung sila ay magsama-sama upang ikaw 
ay bigyan ng pinsala, hindi nila magagawang ikaw ay 
pinsalain maliban kung ano ang itinakda ng Allah 3k para 
sa iyo. Ang mga panulat ay tumigil sa pagsulat (mga Banal 
na Tadhana) At ang tinta sa papel (Aklat ng Tadhana) ay 
natuyo na.” [Tirmidhi] 

Ang paniniwala sa Qadar ay hindi kagaya ng iniisip ng 
iba, na ibinibigay ang pagtitiwala sa Allah (Si) subalit hindi 
na magsusumikap upang makuha ang mga minimithi, dahil 
ang Sugo ng Allah (M) ay sumagot sa taong nagtanong sa 
kanya: 

‘Dapat ko bang iwanan ang aking kamelyo na hindi 
nakatali at magtiwala na lang sa Allah?’ Sinabi niya, ‘Itali 
mo ito at magtiwala ka sa Allah." [ibn Hibbaan] 


135 



Ang Simula at ang Katapusan 


lslamland\!~ 


Sinabi rin niya: 

“Sa Kanya na sa Kanyang mga Kamay ay nakasalalay 
ang aking kaluluwa, yaong taong nagpunta at nagsibak 
ng kahoy, itinali ito, at binuhat ito sa kanyang likuran ay 
mas higit na mabuti kaysa sa humingi ng limos sa mga 
tao, kahit na bigyan man siya ng pera o hindi.” [Bukhari] 




Sino ang Sugo ng Islam? 


Siya ay si Muhammad ibn Abdullah, ang panghuli at sagka 
sa mga Sugo. Ang Allah (S) ay nagsabi: 

<Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, 
datapwat siya ang Sugo ng Allah at sagka (Panghuli) sa 
lahat ng mga Propeta...) [Qur'an 33:40] 

Hindi siya (Muhammad, it) isinugo ng Dakilang Allah para 
lamang sa mga Arabo, datapwat siya ay isinugo para sa 
buong sangkatauhan. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

<At ikaw (O Muhammad,#) ay hindi Namin isinugo, 
maliban na tanging para lamang sa buong 
sangkatauhan, na magbibigay ng masayang balita, at 
Tagapagbabala.) [Qur'an 34:28] 

Isinugo siya ng Dakilang Allah para sa buong sangnilikha 
upang makamtan nila ang tunay na kaligayahan, at 
ipakita sa kanila ang daan ng katotohanan, kabutihan at 


136 




Ang Simula at ang Katapusan 


Mainland v 


magbigay babala sa kanila laban sa kasinungalingan at 
kasamaan. Ang Allah(i®) ay nagsabi: 

<At ikaw (O Muhammad,it) ay hindi Namin isinugo, 
maliban lamang na tanging Habag sa ‘Aalameen 

(sangkatauhan, mga Jinn at lahat ng mga nilalang).) 

[Qur'an 21:107] 

Kahit noong bago niya natanggap ang kapahayagan, 
siya ay kilala na ng mga tao bilang ‘Ang 
Mapagkakatiwalaan’, at ipinagkakatiwala sa kanya ang 
kanilang mga ari-arian kung nilalayon nilang maglakbay. 
Siya ay kinilala din bilang ‘Ang Matapat’ dahil kilala siya sa 
kanyang katapatan. Hindi siya nakitaan ng anumang 
pagdadahilan, pagsisinungaling, pagtataksil at pandaraya. 
Lagi niyang ninanais ang kabutihan ng iba. 

Natanggap niya ang unang kapahayagan sa gulang na 
apatnapu, at ipinaalam niya sa kanyang kabiyak na si 
Khadeejah ( 4 ) at sinabi: 

“Totoong may kinatatakutan ako para sa aking sarili.” 
Sumagot si Khadeejah ( 4 ), “Hindi, Sumpa man sa Allah! 
Tunay na hindi ka hahamakin ng Allah. Katotohanan, 
pinanatili mo ang iyong uganyan sa iyong mga kamag- 
anak, binalikat mo ang mga problema ng iba, nagbigay 
ka ng yaman sa mga taong wala nito, pinarangalan at 
pinakain mo ang iyong bisita at nagbigay ka ng tulong sa 
panahon ng tunay na kalamidad.” [Bukhari] 

Nanatili siya sa Makkah ng labing-tatlong taon na nag- 
aanyaya sa mga tao sa paniniwala sa tunay na Kaisahan 
ng Dakilang Allah. Pagkatapos siya ay lumipat sa siyudad 
ng Madinah at tinawag ang mga nanirahan dito, na 
kanilang tinanggap. Doon, ipinahayag sa kanya ng 
Dakilang Allah ang nalalabing mga batas ng Relihiyon. 
Pagkatapos ng walong taon siya ay bumalik at nakuha 
niya ulit ang Makkah mula nang siya ay lumikas (sa 
Madinah), at siya ay namatay sa gulang na animnaput- 


137 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlnnd v 


tatlo pagkaraang naipahayag ng Dakilang Allah ang 
buong Qur’an. Ang mga batas ng Relihiyon ay naging 
ganap at kumpleto at tinanggap ng Arabong bansa ang 
Islam. 

Siya ang pinakaganap na nilalang sa bagay ng kanyang 
pagkalikha at pag-uugali. 




Ano ang sinasabi nila tungkol kay Muhammad (M) 

Ang makatang taga Aleman na si G. Goethe ay nagsabi: 

'Tiningnan ko ang kasaysayan ng makataong huwaran at 
natagpuan ko ito kay Muhammad (S).' 

Si Gng. Annie Besant sa aklat na, 'Ang Buhay at mga 

Katuruan ni Muhammad, 1 ay nagsabi: 

'Ito ay napakahirap paniwalaan ng sinuman na nag- 
aaral sa buhay at ugali ng dakilang Propeta ng Arabia, 
na alam niya kung paano siya nagturo at paano siya 
nabuhay, at maramdaman ang tunay na paggalang 
para sa makapangyarihang Propeta, isa sa mga dakilang 
sugo ng Kataas-taasan. At kahit na may nasabi na ako 
sa inyo, marami pa akong masasabi na mangyaring 
alam na rin ng marami, datapwat nararamdaman ko sa 
aking sarili, kapag binabasa kong muli ang mga ito, 
isang bagong paghanga, isang bagong paggalang ang 
aking nararamdaman para sa makapangyarihang guro 
ng Arabia.’ 


138 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamland\!~ 




Ano ang Qur’an? 

Ito ang mga Salita ng Dakilang Allah na ipinahayag sa 
pamamagitan ni Arkanghel Gabriel (sss) kay 
Muhammad(f). 

Ang Qur’an ay magkaiba kaysa sa naunang mga Banal 
na Aklat sa mga sumusunod na pamamaraan: 

1) Ito ang huling Banal na Aklat na naipahayag, sa 

ganitong dahilan, Ang Allah, ang Dakila, ay nangako na 
iingatan Niya ito sa anumang pagbabaluktot 
(pagdaragdag at pagbabawas) hanggang sa Huling 
Araw. Dapat ang isang tao ay maniwala na 
pangangalagaan ng Dakilang Allah ang Qur’an sa lahat 
ng pagbabaluktot, paghahalo, pagdaragdag, o 
pagbabawas. Ang Allah(i®) ay nagsabi: 

<Katotohanang Kami ang nagpapanaog ng Dhikr 

(Paalaala - ang Qur'an at ang Sunnah) at katotohanang 
pangangalagaan Namin ito (laban sa katiwalian).) [Qur'an 
15:9] 

2) Ang pagbigkas o pagbasa nito ay isang gawaing 
pagsamba; ito ay isang paraan sa mga pagpapanatili at 
pangangalaga ng Dakilang Allah. Ang Propheta (St) ay 
nagsabi: 

“Sinuman ang bumigkas ng isang letra ng Qur’an, siya ay 
makakatangap ng sampung biyaya. Hindi ko ibig 
tukuyin ang ‘Alif Laam Meem’ ay isang letra, manapa 


139 




Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl\ 


ang ‘Alif’ ay isang letra, ‘Laam’ ay isang letra, at ‘Meem’ 
ay isang letra.” [Tirmidhi] 

Ang magsaulo nito ay isa ring gawaing pagsamba. Ang 
Propeta (St) ay nagsabi: 

“Ang taong hindi nakasaulo ng anuman sa Qur’an ay 
katulad ng bahay na iniwanan.” 

Ang pagbibigay halaga at pagtuturo nito ay itinuturing na 
gawaing pagsamba. Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

“Ang pinakamabuti sa inyo ay yaong natutuhan niya ang 
Qur’an at itinuro ito.” [Bukhari] 

3) Saklaw sa Qur'an ang lahat ng pagbabatas na 

nagpapabuti sa lipunan at nagbibigay garantiyang 
pangkaligayahan sa lahat ng nagpapatupad. Ang 
Allah(Sf,) ay nagsabi: 

<...At Aming ipinanaog sa iyo ang Aklat (ang Qur'an ) 
bilang pagpapaliwanag ng lahat ng bagay...} [Qur'an 
16:89] 

4) Naitala at naingatan sa Qur'an ang mga kasaysayan ng 
mga Propeta at mga Sugo at kung ano ang nangyari sa 
pagitan nila at ang kanilang mga mamamayan, magmula 
kay Adan(asi) hanggang kay Muhammad (it). 

5) Ito ay ipinahayag sa sangkatauhan upang sila ay 
magkaroon ng buhay ng may kapayapaan at 
kaligayagan, at upang maiahon sila mula sa kadiliman ng 
kasingungalingan tungo sa liwanag ng Islam. Ang Allah(Ss) 
ay nagsabi: 


140 



Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNT 


{Alif-Laam-Raa. 38 (Ito ang) Aklat na ipinahayag Namin sa 
iyo (O Muhammad,!) upang iyong mapatnubayan ang 
sangkatauhan mula sa kadiliman (Kawalan ng pananalig 
at sa pagsamba sa mga diyus-diyosan) tungo sa liwanag 
(ng Islam) sa kapahintulutan ng kanilang Rabb 
(Panginoon) tungo sa Landas ng 

Pinakamakapangyarihan, ang Nag-aankin ng lahat ng 
mga Pagpupuri.) [Qur'an 14:1] 




Ano ang sinasabi nila tungkol sa Qur’an 

Si G. Maurice Bucaille, ay nagsabi sa kanyang aklat: 'Ang 
Qur'an , at Modernong Agham': 

‘Ang ganap na layunin sa pagsisiyasat nito [ang Qur'an] 
batay sa liwanag ng modernong karunungan, ay 
maghahatid sa pagkilala ng pagsang-ayon sa pagitan 
ng dalawa (Ang Qur’an at ang Modernong Agham) na 
naiulat na sa mga maraming pagdiriwang. Ito ay 
malaking palaisipan para sa amin na ang isang tao na 
katulad ni Muhammad (St) ay naging may akda ng mga 
ilang mga salita sa kanyang panahon, na tumutukoy sa 
anyo ng karunungan noong kanyang kapanahunan. Ang 
mga pagsasaalang-alang ay bahagi sa maibibigay ng 
Kapahayagang Qur’an sa kanyang natatanging 
kinalalagyan, at napilitan ang mga walang 
pinapanigang siyentipiko na tanggapin ang kanilang 


38 Ang mga letrang ito ay isa sa mga milagro ng Qur'an, at walang nakakaalam sa 
kahulugan ng mga ito kundi ang Dakilang Allah. 


141 





Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV 


kawalang-kakayahang magbigay paliwanag na 
tumatawag sa natatanging pangmateryal na katwiran. 




Ang Islam at ang Karunungan 

Ang Deem (Relihiyon) ng Islam ay naghihikayat sa 
karunungan at ang paghahanap nito, at magsalita laban 
sa kamangmangan at magbabala laban dito. Ang 
Allah (H) ay nagsabi: 

<...lpahayag: ‘Sila kaya na may kaalaman ay katulad 
nila na walang kaalaman?’) [Qur'an 39:9] 


Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<...Ang Allah ang mag-aangat ng antas sa inyo na 
sumasampalataya at sila na pinagkalooban ng 
karunungan...) [Qur'an 58:11] 

Ito ay nanghihikayat sa tao na maghanap para 
madagdagan ang kanyang karunungan. Ang Allah(lt) ay 
nagsabi: 

<...At sabihin: ‘O Aking Panginoon! Inyong dagdagan ang 
aking kaalaman! ) [Qur'an 20-114] 

Ang Islam ay nagbibigay ng respeto sa mga pantas at 
binibigyan sila ng tunay na karapatan. Ang Propeta (M) ay 
nagsaad sa kanilang kaigtan ng sinabi niyang: 

“Siya ay hindi nagmula sa aking nasyon na hindi marunong 
gumalang sa mga matatanda, walang habag sa mga bata. 


142 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


at hindi alam ang karapatan ng mga pantas ng higit sa 
amin.” [Ahmed] 

Ito ay pananagutan sa paghahanap, pag-aaral, at 
pagtuturo ng karungan na siyang daan patungo sa Jannah 
(Paraiso). Ang Sugo ng Allah (it) ay nagsabi: 

“Sinuman ang tumawid sa daan ng paghahanap ng 
karunungan, ang Allah ay mag-aakay sa kanya sa mga 
daan tungo sa Kalangitan. Ibaba ng mga anghel ang 
kanilang mga pakpak para sa kanya dahil sa kanilang 
kasiyahan sa mga mag-aaral ng karunungan. Ang lahat ng 
nasa mga Kalangitan at kalupaan ay naghahangad ng 
kapatawaran para sa mga nag-aaral, pati na ang mga isda 
sa tubig. Ang kaigtan ng isang mag-aaral kaysa sa isang 
karaniwang mananampalataya ay katulad ng pagkakaiba 
sa pagitan ng isang nagliliwanang na buwan at lahat ng 
mga bituin. Tunay nga, ang mga mag-aaral ay ang mga 
tagapagmana sa mga Propeta attotoong ang mga Propeta 
ay hindi mag-iiwan ng anumang kayamanan bilang 
mamanahin, kundi mag-iiwan sila ng karunungan. Sinuman 
ang tamanggap nito ay tunay nga na nakakuha siya ng 
malaking bahagi...” [ibn Hibbaan] 




Ang Islam at Ang Yaman 


Sa Islam, ang lahat ng yaman ay tunay na pagmamay-ari 
ng Dakilang Allah na ipinagkatiwala Niya sa mga tao. Ito 
ay isang pananagutan; dapat itong makuha sa tamang 
paraan at gugulin ito sa pinahihintulutang pamamaraan. 
Ang Propeta (it) ay nagsabi: 


143 




Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflNS 


“Ang isang alipin ay hindi makakahakbang sa Araw ng 
Paghuhukom hangga’t hindi niya maipaliwanag (ang 
sumusunod na mga bagay): ang kanyang panahon at 
kung paano niya ito ginamit, ang kanyang karunungan at 
kung paano niya ito ginamit, ang kanyang salapi at kung 
paano niya ito kinita at ginastos, at tungkol sa kanyang 
kabataan, kung paano ito lumipas.” rrirmidhi] 

Hinihikayat ng Islam na ang tao ay dapat maghanap ng 
kayamanan para sa sariling pagkakagastohan at para sa 
kanyang mga pananagutan, at gamitin niya ito upang 
maituwid ang kapakanan ng mundong ito. Ito rin ay daan 
para makatanggap ng biyaya mula sa Allah (Si) kung 
gagamitin niya ito sa kabutihan. Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

“Ang malakas na mananampalataya ay higit na mabuti at 
mas minamahal ng Allah kaysa sa mahinang 
mananampalataya, at sa bawa’t isa ay may kabutihan. 
Maging mahayap sa paggawa kung ano ang makakabuti 
sa iyo at humingi ng tulong sa Allah, at huwag maging 
pabaya sa pagsasagawa nito. At kung anumang 
masamang kasawian ang nangyari sa iyo, huwag mong 
sasabihin ang, ‘Kung ginawa ko lamang ang mga ito, o 
ito...’ datapwat sapat na ang sabihin ang, ‘Ito ang Qadar 
ng Allah, at kung anuman ang Gustuhin Niya, Gagawin 
Niya (Qaddarullaah wa maa shaa fa'a/),’ dahil tunay (ang 
kasabihan ng) ang ‘kung’ ay magbubukas ng pintuan para 
sa mga gawain ni Satanas." [Muslim] 

May ibang pananagutan sa kayamanan - na walang iba 
kundi ang Zakaah - na ito ay sapilitan at makapagbibigay ng 
kabutihan sa kanya sa buhay sa Mundo at sa Buhay na 
Walang Hanggan. Ang Allah (St) ay nagsabi: 

<At iyong hanapin, sa gayong (kayamanan) na 
ipinagkaloob sa iyo ng Allah, ang tirahan sa Kabilang 
Buhay, at huwag mong kaligtaan ang iyong bahagi ng 
pinahihintulutang kasiyahan sa mundong ito, at gumawa ng 
kabutihan kung papaano rin namang naging mabuti ang 


144 



Ang Simula at ang Katapusan 


Islamlanfl^ 


Allah sa iyo, at huwag kang magnais ng kabuktutan o 
katiwalian sa kalupaan...) [Qur'an 28:77] 

Ang Propeta (St) ay nagsabi; 

“Napakabuti ng dalisay na kayamanan kung ito ay nasa 
pagmamay-ari ng isang banal na tao!” [/bn Hibbaan] 

Ipinagbawal ng Islam na aksayahin ang pera. Ang Allah(ii) 
ay nagsabi: 

<At huwag mong gugulin (ang iyong kayamanan) sa 
walang kapararakan.* Katotohanan, ang mga 

mapagwaldas (ng walang kapararakan) ay kapatid ng 
mga Shayateen [mga demonyo], at ang Shaytaan 
[Demonyo, Satanas] ay walang utang na loob ng 
pasasalamat sa kanyang Panginoon.) [Qur'an 17:26-27] 




Huling Pananalita 

Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para 
mapanatiling maikli at hindi na nagbanggit ng maraming 
detalye. Inaasahan ko na kung ano ang nakasulat ay 
makapagbibigay ng sulyap at magiging susi para sa mga 
taong may hangaring higit na matuto ng tungkol sa Islam; lalo 
na sa mga taong hindi sumusunod o hindi kumikilala na ito 
ang tunay na Relihiyon. Ang kanilang mga paniniwala ay 
binago ng mga kaaway ng Islam, at ang mga kaaway na ito 
ay nararapat na labanan at mabigyan ng babala. Ito rin ay 
para sa mga yaong hindi alam ang tunay na kaligayahan at 
tagumpay na nasa pagtanggap at pagsunod sa Relihiyon ng 
Islam at sa pagpapalaganap nito. Pakiusap ko sa mga tao 
na huwag sumama sa pag-iisip ng iba, at huwag magpasiya 


145 




Ang Simula at ang Katapusan 


lslamLand\^ 


ng inyong kapalaran sa kagustuhan ng iba. Ang Allah (Si) ay 
nagsabi: 

«At kung ikaw ay susunod sa karamihan sa kanila na nasa 
kalupaan, ikaw ay kanilang ililigaw nang malayo sa 
Landas ng Allah. Wala silang sinusunod kundi mga haka- 
haka lamang at wala silang ginagawa kung hindi ang 
magsinungaling.) [Qur'an 6:116] 

Tunay nga na yaong taong sinunod ninyo ngayon ang 
unang magtatakwil sa inyo sa Araw ng Paghuhukom. Ang 
Allah(Si) ay nagsabi: 

<Nang yaong mga sinunod, nagpasinungaling 
(magpahayag na sila ay walang kaalam-alam) sa mga 

yaong sumunod (sa kanila), at nakita nila ang parusa, 
magkagayon ang lahat ng kanilang ugnayan ay 
mapuputol.) [Qur'an 2:166] 

Subukang maging malaya sa inyong pag-iisip, subukang 
timbangin ang mga bagay-bagay at magpasiya sa pagitan 
ng katotohanan at kasinungalingan sa paggamit ng talinong 
ibinigay ng Allah (Si) sa inyo. Huwag kumiling, maghigpit o 
maging bulag na tagasunod. Ang Allah (Si) ay nagsabi: 

<At kung sinabi sa kanila: ‘Halina kayo sa mga 
ipinahayag ng Allah sa Kanyang Sugo (Muhammad,H).’ 
Sila ay magsasabi: ‘Sapat na sa amin kung ano ang 
natagpuan naming sinusunod ng aming mga ninuno;’ 
kahima’t ang kanilang mga ninuno ay walang kaalaman 
at walang patnubay.) [Qur'an 5:104] 

Ang pagkakataon ay nandoon para sa mga yaong 
nagnanais, datapwat dapat gawin ito sa tamang 
pamamaraan na magbibigay ng tunay na larawan ng Islam. 
Hindi lahat ng nagsasabing tagasunod ng Islam ay isang 
Muslim, at hindi lahat ng mga aklat na nagsasabing pang- 
Islam ay tunay na naglalarawan sa Islam, kaya’t kunin ang 
Islam mula sa makatwiran at makatarungang mga 
pinanggagalingan. Ang Propeta(Jt) ay nagsabi: 


146 



Ang Simula at ang Katapusan 


IslamlandV^ 


“Ang mga Hudyo ay nahati sa pitumput-isang sekta, ang 
mga Kristiyano ay nahati sa pitumput-dalawang sekta, at 
ang aking nasyon ay mahahati sa pitumput-tatlong sekta, 
lahat sila ay mapupunta sa apoy maliban sa isa.” Sila 
(ang mga kasamahan) ay nagtanong, “Alin sa kanila O 
Sugo ng Allah?” Siya ay sumagot, “Kung sinuman ang 
sumusunod sa nagugustuhan ko at sa yapak ng aking 
mga kasama.” 

Kung sinuman ang magnais matuto ng karagdagan tungkol 
sa Islam ay maaaring tumawag sa mga Islamikong 
tanggapan na nakasulat sa huling pahina ng aklat na ito. 

Ang Allah (St) ang nakakaalam kung ano ang 
pinakamabuti, at nawa’y papurihan Niya ang Propeta 
Muhammad, at pagkalooban siya at ang kanyang pamilya 
at mga kasamahan ng kaligtasan mula sa anupamang 
bagay na nakakasirang puri. 


Paunawa mula sa mga Taqasalin n q Taqaloq: 

"Ang mga isinaling talata mula sa Banal na Qur'an at sa 
mga Hadith at Sunnah ng Sugo ng Allah (M) ay mga 
pawang paliwanag ng mga tagasalin na inaakalang 
pinakamalapit sa pagpapakahulugan. Ang mga orihinal 
na Salita ng Allah (M) (ang Qur'an) at ang mga Hadith at 
Sunnah ng Propeta (M) ay makikita lamang sa mga orihinal 
na Arabik na pagkasulat." 

Nawa'y tanggapin ng Dakilang Allah ang aming hamak 
na pagsisikap at patawarin kami sa aming mga 
pagkakamali." Ameen 


LJJ Ail liaJt 

Lahat ng Papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa Allah, 
ang Rabb (Panginoon) ng mga Daigdig at nawa'y purihin 
at itampok ng Allah ang pagbanggit sa Kanyang 


147 







Ang Simula at ang Katapusan 


islamLanflN^ 


Propeta(ft) at ang kanyang pamilya at iligtas siya mula sa 
anumang kasamaan. 

Kung nais ninyong tumanggap ng anumang kaalaman 
tungkol sa Islam huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa 
amin: 

Email: info@islamland.conn 




st Mainland 

WWW.ISLAMLAND.COM 


148 










